
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



yGoogle 




ût 



Liào'ý--erir^ 



l^arijatH €aìltst I.ibrars 



.Mr9.II..B«jQne8 





Digitized by V:jOOQIC 



yGoogle 



i> 



DETHOLIAD 



o'n 



CYrANSODDIADÁU BUDDUGOL 



EISTEDDFOD LLANELLI, 



GORPH. 29, 1856 , 



TNGHYD A'R 



HOLL FEIRNIADAETH ARNYNT. 



LLANELLI : 

ARGRAFFWYD GAN JOHN THOMAS, HEOL-Y-DWFR. 
1857. 



Digitized by V:jOOQIC 



(jlH' liOoy'Srir/ 




7VU>Q». ^. 



Digitized by V:jOOQIC 



DAYID MORRIS, YSW., A. S., 

A 

NODDWR POB SEFYDLIAD GWLADGAROL 
A RHINWEDDOL, 

T CTPLWTNIR T GTPROL HON, 

6TDA PHARCH DIPFUANT, 

GAN EI ÜPTDDAF WASANAETHWTR, 

Y PWYLLGOR. 



Digitized by V:jOOQIC 



Digitized by V:jOOQIC 



ANERCHIAD. 



Gymry myg, — Meddyliodd y Pwyllgor unwaith 
gyhoeddi holl gy fansoddiadau buddugol yr Eisteddfod 
hon yn un gyfrol; ond gan fod Uawer o hönynt mor 
feìthion, ynghyd yn gwneyd i fynu gyfrol fawr ac 
uchelbris, gorfodwyd hwynt i roddi y bwriad heibio, o 
herwydd mawredd ac ansicrwydd yr anturiaeth. 

Wedi i aelodau y Pwyllgor, ar ol edrych ar y pwnc 
yn ei wahanol agweddau, ddyfod i'r penderfyniad i 
beidio argraffu ond Detholiad yn unig o'r darnau gwo- 
brwyol, rhoddasant ganiatâd" i Epenetus gyhoeddi ei 
draethawd campus ar " Ogoniant y Grefydd Gristion- 
ogol," ac y mae yn ddywenydd ganddynt ddeall ei fod 
yn cael derbyniad helaeth gan eu cyd-genedl, ac yn 
debyg o fod o les mawr i'r ieuenctyd darllengar. 

Nid yw y Pwyllgor am wneuthur achos Epenetus yn 
eithriad i unryw reol, ond parod ydynt i ddychwelyd 
i'w hawdwyr y traethodau buddugol ereill, nad ydynt 
yn argraffedíg yn y " Detholiad," ond iddynt anfon am 
danynt, gyda thraul y chidiad, a sicrhau y cyhoeddir 
hwynt mewn rhyw ffurf neu gilydd yn ystod y deuddeg 
mis nesaf ; os amgen, gofala y Pwyllgor am iddynt gael 
eu hargraffu yn ystod y flwyddyn 1858, yn un neu 
ddau brif Gylchgronau y Dy wysogaeth. 



Digitized by V:jOOQIC 



Ymgais at amrywiaeih a dyddordeb oedd y rheol yn 
ol pa un y gwnaed y ** Detholiad " o'r cyfansoddiadau 
oynwysedig yn y gyfrol hon ; i ba raddau y llwydd- 
wyd yn hyny, a ganfyddir oddiwrth y derbyniad a 
roddir i'r llyfr. 

Dymuna y Pwyllgor gjrflwyno eu diolchgarwch 
gwresog a difTuant i bob un a'u cynorthwyodd mewn 
unrhyw fodd, i wneuthur Eisteddfod Llanelli yr hyn y 
cyfaddefir yn gyfFredin ei bod— sef cynllun i Eistedd- 
fodau dyfodol Cymru. 

DROS T PWTGOR, 

J. R. M. 



Digitized by V:jOOQIC 



DISTRIBUTION OF PRIZES 

AT THE 

LLANELLY EISTEDDFOD, 

ON TÜESDAY, JULY 29th, 1856. 



The Chair waa taken at eleyen o*clock by D. Morris, Esg., MJP., 
when a preliminary address was delivered by the Rev. J. R. 
Morgan, (Lleurwg') and a prologue, written by J.Cameron, Esç, 
Spitty, in his absence, was read by Mr. Titus Lewis, Carmarthen, 
after which poetical addresses were recited by Mr. W. Morris, 
Swansea; Gwilym TeilOf Gwilym Mai^Ifor Cwmgwys; and iVa^n 
Dyfed\ foUowed by an address, in English, by the Rev. Dr. 
James, Marsden, Yorkshire, and another in Weish, by the Rev. 
R. Ellis, Sirhowy. 

A Solo on the Harp, by Mr. Ellis Roberts, preceded the 
following adjudication of Prizes: — An English Essay on the 
" Progress of the Arts and Sciences," was awarded to Rev. D. 
Griffiths, Bethel, Carnarvon ; Welsh Essay on " Logic/* to the 
Rev. J. Jones, (Mathetes) ; Welsh Song on the " Introduction 
of Railways into Wales," to Mr. W. Davies, (Teilo)i Welsh 
Stanzas on " lvoritism,** to Heurwg ; Song on the " Fall of the 
leaves," to Ifor Cwm Gwys ; an essay on " the duty of the work- 
ingclasses to acquire knowledge," to Mr. E. Jones, Dolgellau; 
a Welsh essay on the " Advantages of Industry and Economy to 
the Working Clasaes," to Mr. D Griffiths, Holywell ; Essay on 
the " necessity of cultivating the human mind," to Mr. G. Jones, 
Llanelly; stanzas "To the Moon," to Lleurwg; and a sonff to 
" Messrs. Phillips, Smith and Co.'s Tin Works,'* to Gwilym Mai; 
song on the " Sunrise on the Burry,** was awarded to Mr. G. 
Jones; the Rev. E. Roberts obtained the first prize for the Welsh 
Essay on " The Advantages derived by the country in general 
from Foreign commerce," the second prize being awarded to 
Gamddyrysyn^ and the Rev. Ellis Hughes, Penmain, the first 
prize for an Essay on the " Glory of Christianity ;" second prize 
to Rev. E. Jones, Ynysgau ; while the English and Welsh " His- 
tory of Llanelly " was mvided between the two competitors, Rev. 
J. Jones, (Mathetes) and Mr. David Bowen, Llanelly, 

Ellis Roberts, Esq., varied the proceedings of the meeting by 
performing the beautiful Harp Solo, " Per Oslef," as introduced 
at Her Majesty's First Concertof the Season, April 21st. 

The àward of prizes being resumed, that for the *• Klegy on the 
death of R. J. Nevill, E8q.," was divided between Mr. Titus 
Lewis and Mr. D. Davie8; and the poem on " Elijah on Carmel,'' 



yGoogle 



8 

was obtained b^ Miss M. Dayies; the Rev. D. Henry produced 
the best collection of *' Puns, Tales, and Proverbs,*' and the Rev. 
W. Hughes, Bethel, received the prize for the best translation of 
** The Philosophy of Happiness." The Morning meeting closed 
with the award of the prize to Mr. EUis Roberts, (EUis Wyn o 
Wyrfai) for his sublime ode on the ** Sabbath." 

The Aftemoon Meeting was inaugurated with a Welsh address 
by the Rev. Dr. James, and one in English by the Re v. Dr. Lloyd, 
Cfarmarthen, followed by a performance on the Harp, after which 
the following prizes were awarded ; to Mr. D. Richards, for the 
Welshelegy on the *'Death of the Rev. J. Bowen;" to theRev. 
T. B. Morris for a Welsh elegy on the *' Death of the Rev. James 
Spencer;" to Lleurwgy for a Welsh elegy on the ** Death of the 
Rev. David Bowen," for the ** History of Veh*n Vole," to Mr. W. 
George; and for the ** History of the Ivorite Unity," to Dyfrig. 
Mr. D. Bowen was awarded the prize for a song to the Ll^gen- 
nech Coal Company ;" and Mr. J. Griffiths, for a song to the 
**River Morlais;" Welsh and English songs to '* D. and A. 
Watney, Esqs." were gained by Gwilym mai; Mr. S. Evans, 
Ciharwy obtained the prize for the **History of Pontyberem," 
and that for the ** History of Llandilo Talybont," was adjudged 
to Hanesydd, John Williams, Shoemakcr. 

A Descriptive Piece on the Harp elicited universal approbation. 

After which Mr. T. Jones, Portmadock, was declared the suc- 
cessful competitor for a Welsh Song on the **Happy Family;" and 
Gwilym Mai for a song to the *'Pontyberem Coal;" a song on 
the ** Fall of Goliath," was awarded to Mr. J. R. Jones; and an 
essay on ** The Utility of Cultivating the Welsh Language " was 
awarded to Mr. Thomas Edwards; the prize for a song on the 
** Departure of W. Charabers, Esq., and Family," was divided 
between the Rev. J. Thomas and Mr. David Bowen; and that for 
the ** History of King Lles ap Coel," was gained by the Rev. 
David Henry, Maesteg, which closed the afternoon meeting, there 
being several competitors in Music. 

The Evening Meeting was addressed by the Rev. J. James, 
Clifton, in English, and Mr. Evan Evans, Swansea, in Welsh, 
and *' Pehillion," according to ancient custom, with Harp accom- 
paniment preceded the distribution of the remaining prizes, viz. — 
a prize for a Welsh Psalm Tune was awarded by E. Davies, Esq., 
M. A., the adjudicator of the music, to Mr. John Bowen, Church 
Street, Llanelly ; a Welsh translation of the ** French National 
Song," to Mr. D. Bowen, and a Welsh translation of the *' Elegy 
on the Death of Sir John Moore," to Mr. George Morris, 
Holywell, and the Llanelly Choirs competed on ** Awn yn Llon." 
The singing of the National Anthem terminated one of the 
most successful meetings everheld in South Wales. 



yGoogle 



AWDL AR Y SABBATH. 



GAN MR. ELLIS ROBERTS, FFESTINIOG, 
(mis Wyn o Wyrfai.) 



•♦ Cofia y dydd Sabbath, i'w sancteiddio ef," &c. Ecs. 20, 8, 

"^Cedwch fy Sabbathau, a pherchwch fy nghyssegr : yr Arglwydd ydwyf fi." 
Lef. 19, 30. 

' Chwe diwrnod y gwneir gwaith ; a'r seithfed dydd y bydd Sabbath gor- 
phwysdra, sef cymmanfa sanctaidd ; dim gwaith nis gwnewch : Sabbath 
yw efe i'r Arglwydd yn eich holl drigfanau." Lep. 23, 3. 

'•* Chwe diwmod y gwnai dy waith ; ac ar y seithfed dydd y gorphwysi, fel 
y caffo dy ych a'th asyn lonyddwch, ac y cymmero mab dy forwyn gaeth, 
a'r dyeithr-ddyn, ei anadl ato." Ecs. 23, 12. 

"O throi dy droed oddiwrth y Sabbath, heb wneuthur dy ewyllys ar fy nydd 
sanctaidd ; a galw y Sabbath yn hyfrydwch ; sanct yr Arglwydd yn ogon- 
eddus ; a'i anrhydeddu ef, heb wneuthur dy ewyllys dy hun, na dywedyd 
dy eiriau dy hun," &c. Esa. 58, 13, 14. 



Y Sabbath — dedwydd seîbiant — i'r enaid 
Ro*i unol addoliant ; 
A'i fawl o blith nefol blant 
I'w Dduw gwyn, dda ogoniant 

Dydd y w. a bennododd Ion, 
0*i ddaioni, i ddynion, 
l orphwys o bwys y byd, 
A*i hen ofal blin hefyd, 
A rhoi y galon ddirgelaf 
Weithian i waith y Naf. 



yGoogle 



10 

Daw y rhy wiog, dêr, huaa 
Tt wybr gh*r y boreu glân, 
Dwg wawr a diwyg eurwedd, 
Yn fy wyd ifyd o hedd. 
Darfìi o gylch hoU dwrf gwaith, 
Fe erys pob llafurwaith ; 
A dystaw yw, nid oes stwr 
O gerdd chwibanog arddwr. 
Ei ddodrefìi heddyw — edrych — 
Yr ôg, a'r rhaw, ar y gwrych, 
•* A'r aradr ar ei orwedd " 
A geir yn wag yr un wedd. 
A chwery y march iraidd, 
Bhed o gylch â brydiog aidd, 
Tra heddyw at ei ryddid 
Rhoddwyd ef yn rhydd o'i did. 
Ië*r asyn digroesaw 
Y sydd yn llonydd gerllaw, 
Heb na phwn, na lleben ffol, 
Yn ei faeddu'n anfuddiol. 
A dir bod yr adar bach 
Boreu heddyw'n bereiddiach 
£u mwyn gerdd, a'u hemyn gu, 
Heb dwrf yn eu gwib darfu. 
Melus gân aml lais y gôg, 
A sî yr awel sy ry wiog, 
Hynod eglur i'n dwyglust, 
Bhywiog leddf yw arj glust 

O mor luosog yw amryw leisìau 
Mwyn odlau anian o'u mân del^mau ; 
Heddy w eu swynol ëólaidd seiniau, 
Yrr ar adenydd yr awyr dònau 
Yn beraidd fawL y borau — i lys lon, 
Cyn egyr dynion un cainc ar dànau. 

Ust ! yna^-dost awenydd I 
Pa rjrw swn mwy per y sydd 
Mor groew 'n miig yr awel ? 
Daw i'n mysg o dànau mel. 



yGoogle 



11 

Dymtí ganiad amgenach 

Yn esgyn o'r bwthyn bach. 

Duwiol awen deuluaidd 

Yn fyw drwy y nef a draidd, 

Nes dyfod i lys Dofydd, 

Yn arogl-darth per gwawl dydd. 

Y llafurwr Uaw-forau 

Tra*n ei chwys yn trin a chau, 

O galed waith bwygilydd 

Yn nychu dan y " chwe dydd," 

Rhyw gwr oer dan war y gwrych 

Yw y fan, yn rhy fynych, 

Hyd yma ca'dd ei damaid 

Yn draUwmmewn dw'r a Uaîd. 

Yn awr y' mysg ei rai mân, 

Yn ei anedd ei hunan, 

Fe rydd ei forau weddi, 

A'i fáwl rhwydd i'w nefol Ri. 

Ar ei aelwyd reolaidd — ei gu wraig, 
A rhyw wên angylaidd, 
A weinydda yn weddaidd, 
Y borau fwyd o ber faidd. 

TJn dduU 'nol ymddiwaUu, — i'w gwr daw 
A'r gair doeth gan wenu, 
'Egyr hwn ef, dan grynu, 
A derllyn lân gyfran gu. 

Trwyarswyd at yr orsedd 
Ymnesânt yn mynwes hedd ; 
Ar Dduw gras y rhydd ei grî, 
A'i ddiaddum dda weddî ; 
Gweddi hwn yw gwaedd enaid 
Fynu i'r nef yn rhoì naid. 

A dyma yr hyfryd emyn, — o enau 
Babanod yn esgyn ; 
Mawl y teulu mal telyn, 
Yn ddi-dòr, o anedd dyn. 



yGoogle 



12 

A miwsig mwy ëosaidd 

Y nes drwy y fuches draidd. 

Fry. yna, y forwynig, 
Egyr hon ogwr y wîg, 
Nid oer swn hen fydrau serch 
Cwynfanus ; cân y wenferch 
Emyn deg 'yn min y dydd 
Yn foliant anhefelydd. 

Ond wele wyneb yr ardal lonydd, 
Yn llawn o ddynion mewn llon ddywenydd,. 
Wedi ymhulio ar hyd y moelydd ; 
Llwybrau y bryniau oU heibio'r bronydd, 
Hydi waelody dolydd — mewn hardd-foes 
Yn eu treigl eisioes tua*r eglwysydd. 

Pa olwg i*r capelydd ! 

Yn neshau yn hoewon sydd ! 

Eu gwisgoedd addas a'ugosgedd weddaidd, 

Bhai yn cario y rhai ieuainc iraidd ; 

Y dyn gwledig o dan ei hug wladaidd, 

Yntau yn arwain ei blant tyneraidd ; 

O! gain olwg anwylaidd, — trwy holl gred 

Ni fu iV weled un mwy nefolaidd. 

Yn awr o'i dŷ 'r hen wr dall, 
Ddaw a'i orwyr ffordd arall, 
Heddy w aiff ar ei ddwyffon 
Yn llesg, a*r bacbgenyn llon, 
Yn dawel yn ei dywys, 
A*i law fach yn dal ei fys ; 
I dŷ Dduw mor ddedwydd ânt, 
Duw yno a adwaenant. 

Yna y weddw annyddan, 

Ary Uwybr yn " nghladdfa*r Llan,**^ 

Sy*n wylo wrth basio bedd 

Main ei gwr, man y gorwedd. 



yGoogle 



13 

Yn wir o fewn y dorf yna— nid oes 
Un dyn na all gofiEa 
Ry w wyddfaen neu orweddfa, 
Annedd un adwaenai'n dda; 

Neu ryw anwyl benhynas, 

Yn oer Iwch y ddaear las : 

lë, hanoddei hunan 

0*r llwch sydd yn " nghladdfa'r Llan/ 

Tra i mewn, trwy amynedd, 
Yn ben noeth, a phawb un wedd, 
Tr adail gysegredig, 
Uniawn drefn yn hon a drig ; 
Y mae rhywbeth mor hybarch 
O few|i ei phyrth, ofii a pharch. 
Fe eistedd y dorf astud, 
Yn yjfan yn ddystaw fud, 
Kes uno yn ngwasanaeth 
Hoff yr loN, a' genau ŵaeth. 

Yn ei wisg gàn esgyna — duwiol wr 
Hyd y lân ddarllenfa ; 
A Uafar doeth y " Llyfr Da," 
O'r lle hwn a ddarllena. 

Ei weddi riniol dawdd yr enaid,— daw 
A deigr i bob Uygaid ; 
Dyrch yna, drwy ochenaid, 
Ar Dduw by w, yn daer, ddibaid. 

Dyfyn o Gerddi Dafydd — a eilir 
Mewn alaw ysplenydd ; 
Y waith hon genau a thant 
Yno lunìant lawenydd. 

Y molawd unol a ymledaena 
Yn bereiddfwyn heibio i orweddfa 

Y claf unig ; cly w ef yna — ^y mawl, 
A hynod swynawl i'w enaid seinia. 



yGoogle 



14 

Yn wylaidd ar ei benelin— cyfyd 
Cofia*i Dduw a*i Frenin, 
Y nefol lais, yn felyswin, 
A wywa bla ei waew blin. 

Heb ing yn ngwyneb angau — na gofid 
O'i gyfyng flinderau ; 
Mwy anwyl mae ei wenau, 
Yn ymyl hedd, yn amlhau. 

Ba waith yna? Beth, awenydd — ^yw gwraidd 
A. grym ei lawenydd P 
Gwir afael mewn iaum grefydd, 
A fynodd ef yn ei ddydd. 

Hon heddyw sy'n ei addef, 
Nesâu wna i deymas nef ; 
A*r Iesu yw ei drysor, 
A'i nodded ef yn ddi-dor. 

Darfu melys dwrf moliant 
Emynau dyn, a mwyn dant. 

Cawn nodi*r cu weinidog — yn addas 
Gyhoeddi i'r euog, 
Werth a grym aberth y Grog, 
Trwy y gwir Dduw trugarog 

Try enyd at yr annuw 

A geiriau deddf dreiddgar Dow. 

Hon ddengys iddo'i angen — ei waeledd 
A*i olaf dynghedfen ; 
Egyr byrth gwae ar ei ben, 
Amodau codwm Eden. 

Tery doniau trydanol — ei wefus 
Yr ofer annuwiol, 
Nes y tỳr yn ystyriol 
O hen ffyrdd ei wyniau ffol : 

Daw â'r ieuanc dirëol 
0*i bell nwyf i*w bwyll yn ol, 
Lle gwel y ddrylliog galon 
Neu fawr fraw'n cynhyrfu*r fron. 



yGoogle 



15 

£gyr enau gwirionedd, — ^fe yngan 
Efengyl tangnefedd, 
A llaìs hoff yn arllwys hedd 
I galon friw'n ymgeledd. 

Y weddw wan, anniddan nod, 
Dyn o*i braw ; Duw yn bríod 
Deimla hon ; daw mêl o hyd 
Tw chalon ddifrycheulyd; 
Addefe yr ymddifad 
Ep yn dwr, ac addfwyn dad. 

Ond dymunol etto*m awenydd 
Bhoi cip olwg drwy y capelydd ; 
O fewn y rhai'n un sain sydd, — dodfori 
Ac addoli, mewn agwedd eilydd. 

Henurìad, o deimlad dwys, 
A ddwg emyn dda gymmwys ; 
Hon ì fiwsìg hen fesur 
A gân pawb â genau pur. 

Soniarus seiniau hiríon — arweinìant 
Yrenaid a'r galon; 
Ac o*r wefus gwir afon 
Fy wiol red o fawl i'r low. 

Ar ol melys hir eilio y moliant, 
Canu, ail ganu ceiniol ogoniant, 

Y Uuaws dyddan oll a eisteddant; 

Y gwr hen a duwiol gu wrandawant, 
Tra egyr *fe trwy gywir fant—ryfedd 
AiR T GwiBiONEDD, llawer a grynant 
Ei wefryddol " ddifyfyr weddi," 

Bydd o*i galon ar Dduw ei Gbli j 

Ei ddagrau ef, ei waedd a'i gri, — a dyn 

Gâd i'w ddilyn i gyd-addoli. 

Un o ddoniau haeddianol, — a'ibarabl 
Ynberaidd, a denol, 
Yn ddirwysg, ddaw ar ei ol, 
I anerch y dorf unoL 



yGoogle 



16 

0V DwTFOL AiK y dyfyn— un frawddeg 
Fèr iddo yn destyn ; 
Yna hoff esponia hyn, 
Fw braidd oll, yn ber, ddiUyn. 

£i ymâdroddìon Uym, dreiddiol, — wana 
Ënaid yr annuwiol ; 
A difera edifeiriol — ddagrau 
Ar hyd ei ruddiau yn ffrwd raddol. 
lë, tery'r gwatwan^r 
Yn fud, wael, fal ynfyd wr. 
Llawer syth gellweìrus wr 
Yno ddaw yn weddîwr. 

Taraniad hir ei enau — ysgydwa 
Gysgedig feddyliau, 
Acail enyn galonau 
• Y lluaws oll i'w Ueshau. 

Wele o gylch ddymunol agwedd, 

A gwawr hygar y gwyr a*r gwragedd; 

Henaint ac ieuaint unwedd — ^yn gwrando, 

'N gy wir yno Air y Gwirionedd. 

Wele'r mwyn löwyr mad — un lliw a llin 

Yn y tẁr iesin, yn lân eu trwsiad. 

Trwy y "chwe diwmod," dan orfod hirfaith 

Grym golidiog eu mawr galed-waith, 

'Roedd y Uu 'n nyfnderoedd liaith — tywyll-fro 

Na welir yno haul Ior unwaith. 

Hwnt yn rhy w ogof, tynu a rhwygo, 

Y naiU yn gorwedd, a*r UaU yn gwyro ; 
Ehai*n ewyllysgar arwain a Uusgo, 
Hyd y gwaelodion, a diwyd gludo, 

Ac eraiU draw yn cario — trwy y cylch 
O ffauau ogylch, bron a diffygio. 
Draw o*i gwr wedyn, drwy agorìadau, 

Y glo o ganol ei gul agenau, 

Tan bwys a godant yn y basgedau ; 
Yna*i aU hebrwng drwy geimion Iwybrau ; 
Ac aw^nf bwg, oer, y bau, — ^yn Uwyr hadl 
Fferu eu hanadl, braidd yn eu ffroenau. 



yGoogle 



17 

Yn y main Iwybr, yn mheli 
Ar ftdwyau'rfro dywell, 
BachgenjD, bach ac imig, 
O fewn y drom fan a drig 
Yn wylaidd iawn ; gwylia ddòr, 
I'w hegwan gau a*i hagor, 
Er dal yn ol yr hadl nwy, 
A*i droi ymaith o'i dramwy. 
Hir yfed awyr afìach, 
Yno bu, y truan bach, 
Heb gael, o Sul bwy gilydd, 
Weled haul nagoleudydd. 

Yna, Anffyddiwr anhoffeiweddi, 
Tro dy olygon, trwy dy wael wegi, 
Onid ordeiniad Duw er daioni 
Ydyw y Sabbath? paham deisebi? 
Ynfydyn, i ááìíoáì^d$fdd ÿ gwan, 
Yn dy dd'rogan — onid hwn ddrygi ? 

Y dydd hwn dydd sanctaidd yw, 
Tal dedwydd y tlawdydyw, 
Ad-daliad y tlawd eilwaiíh 

Yw rhoi hwn i*w Iob a'i waith. 

Bhydd heddy w hardd wahoddiad — i'r glöwyr 
Glewion o'n earcharíad ; 
Hoff arwain o'r filiu irad, 
I awyr glir, a Ilawr gwlad. 

Yn eu gwydd hoff iawn y w gwén, 
A goleu y deg heulwen ; 
A glas wybren glw^ EbriU, 
Daear a'u man dyrau mill ; 
Lluaws glwys y llysiau glân 
Drwyddi oU a draidd allan; 

Y caiu frialli cynar 

Yn Iledu uwch y llwyd âr ; 

Y IIiw asur grinllysen,» 

Ger y ffordd yn gwyro'i phcn, 

• Videt, 



yGoogle 



18 

Gyda dail Ilygaid y dydd 

Wedi huîio y dolydd. 

Yn llun a gweddmeillion ganfc 

Duw anian a adwaenant, 

Hwy dd'wedant, " nefoedd ydy w 

Daear werdd," gan mor der yw. 

Eel Enias 'nol aâonydd 
Ddwyn ystorm ddu nos a dydd^ 
Y'ngwrth dig engyrth y don, 
O dan ofwy llid Neiíion ; 
Pan ydoedd mewn poen wedi 
Ymroi dan ei mawr wyd hi, 
Gỳrodd lof i gu ryddhau 
Ei Iynges o law angau ; 

Y rhychiog wynt, o*i gyrch gau, 
A dynodd i'w gadwynau ; 

Y du lif yn dawelâi, 

A*i las wyneb dlws wenai, 
Yn awyron hin araul, 

dan deg dy wyniad haul. 

Y llongau yn un Ilynges 
Hwnti yn eu rhawd aent yn rhes, 
A'u canaid hwyliau ceinion, 

Ar led yn yr awel lon. 

Yn y fyg olygfa hon, 

By w lonai'r morwyr blinion ; 

Diolchent iV Duw eilchwyl, 

Yn frwd iawn, mewn hyfryd hwyl ; 

Anghofient ing eu hafar, 

A rhwyf hyll y môr a'i far. 

Y gweithwyr diddig hwythau, 
Unwedd oll, 'nol eu rhyddhau 
Am enyd, o'u dybryd waith, 

1 olwg daear eilwaith, 
Eu diolwcha dalant, 

I Dduw nef, a'i foddio wnant. 

Y dduwisg eisioes ddiosgasant ; 
Yn nheml ein Iesu ymlanhasant ; 



yGoogle 



.19 

A da weithion y daethant— a threfnus, 
IV byrth â melus aberth moliant. 

A dyma*r brìod emyn, 
A wna i*r dorf y pryd hyn 
Ymwahanu'n dd^rmunawl, 
Ac yn eu mysg gân a mawl. 

addumol wiw ddiwrnawd 
Teulu hoff y gweithiwr thiwd ; 

1 hwn a*i blant, Jubilee 
Eu rhyddid a*u hawr weddL 
Ei eiddo oll heddy w ddaw 
I'w gynil iachus gìniaw ; 
Gwelwch bawb o gylch y bwrdd^ 
Dedwydd ydynt a didwrdd, 

Yr hynaf frodyr anwyl, 
A'u hardd, gu chwiorydd gwyl 
A chwalwyd i'w gorchwylion, 
Le<^ y wlad o*u haelwyd lon. 
Ow I ni cheid yn y " chwe dydd ** 
Eu gweled gyda'u gilydd. 

Y rhieni oh-heiniant, 

Yn eu gwedd nodweddion gant. 
Adwaena y tad dinam 

Y lân ferch ar lun y fam ; 

Y fam hoff wna fwy o*i mhab, 
A chenfydd hon ei chynfab, 
Yn ei ystum yn wastad, 

A*i lawn dwf ar lun ei dad. 
'E drydd eu hymadroddion — 
Chwydda uwch y fuchedd hon. 
Attolwg y penteulu — ei rai bach 
Ar eu bod wrth dyfu, 
Yn by w 1 agos debygu 
Fw nefol Dad mewn cariad cu. 
Hyfforddia hwynt yn ffordd dda 

Y duwìol Obadiah ; 

Troi'n ieuainc trwy iawn awydd — 
Mawrhau Duw yn moreu'u dydd. 



yGoogle 



20 

Ac loseph cnwog «syd 
Ger eu bron a dengar bryd. 

Hir erys ar eirwirodd— ei wefus^ 
Eiofala'i rinwedd, 
A'i gain ostyngedig wedd, 
Yn nhir hndol anrhydedd. 

Ond rbedodd hyd yradeg, 
Darparu mae'rteulu teg, 
l'^r ysgol Sabbathol bur, 
Lle cawsant oll eu cysur. 
Awn yno, awen, enyd, 
Deail gawn ei duli i gyd. 
Llyna'r henwr Uawn rhinwedd, 
A'i wyn wallt, yn wan ei wedd;. 
Athraw unol ** Llyih'reniaeth" 
Y "Llyfr Corn;" mewn Uafur caetb 
Hoffa hirddwys byfforddi 
Ei rai bach yn yr A, B. 

üwch yr egin chwareugar — onid y w 
Yn dad amyneddgar í 
Er eu hadwrdd a'u trydar, 
Ni rydd sen, neu gerydd sar. 

O blina ei bobl weinion~ar y sech 
Unryw sain yn gyson, 
Edrydd, â lleferydd llon, 
I'w hadloni chwedl union, 

Am yr eirth a fu mor wyrthiol— yn lladd; 
Llu o blant anfoesol; 
Malurio haid am alw ar ol 
Gwr oedd dda a gwir dduwiol. 

Arhola yn fỳr eilwaith 
Ar gylch, i amrywio gwaith, 
Ymawyddu eu meddwl, 
Fel nad ânt yn flin na dirl 



yGoogle 



21 

E^nîo 3^*in1aen ddeugain mlynedd — ba, 
Heb ball i'w amynedd, 
I ddwyn y mân'wyn mewn hedd, 
A*u hir anog i rinwedd. 

Parth arall, pur a thiríon, 
Sy'n siUebu yn llu llon ; 
Yna y UeiU, yn fwy Uên, 
Ddaw ì hirllaes sill-ddarllen. 

Mae ereUl o'r llwm eiriau— yn awr yn 
Yr hoff Destamentau, 
A'u gallu o hyd yn gwellhau 
I'r hen bobl draw'n eu Bìblau. 

Y Ue ogylch y Uygaid 
Yn by w ddygyfor heb baid, 
A llawn o swn darllen sydd 
O'i naiU ben i'r llall beunydd. 

Henffych wiw Sabbath, di-fath dy foethau, 

Yn maethu*r enaid yn mhob maith riniau j 

Hwyluso, a darwain cyfleusderau, 

I ni gael agor ein mân golegau, 

A rhanu addysg yn Ngwìrioneddau, 

A gwiw raith arab yr Ysgrythyrau; 

Y Uaw-weithwyr a*u llwyliau— y'nt ddiwyd 

'Nawr â'u hoU efryd yn ''JUyfry Uÿfrmr 

Od yw'n tylodion dan attaliadau 
I geisio addysg, ac enwog swyddau, 
Hwy a foesolir yn fwy y Suliau, 
Yn rhai'n awyddus i bob rhinweddau^ 
Gaib Düw ei hunan cgyr eu doniau, 
A hwn a'u darwain i bob iawnderau; 
£i arabaidd wirebau — a gofìant 
Fa rai gu lynant mewn pur galonau. 

Onis gwelir prawf drwy'n hysgolion 
O gywrain ddoniau ein gwerin ddynion ; 
Ymroddi yn addysg mawr dduwinyddion. 



u gywrain aaoniau em gwerm dd 
Ymroddi yn addysg mawr dduwin 
lë, taer gyraedd ateu rhagorion; 



yGoogle 



22 

A chwilio uchelion — gwybodaeth 
Er adeìladaeth, mae'n gwâr djlodion. 

Yma etto rbaid ymattal, 
Y nos sy'n dod yn nes i*n dal; 
Awn ar ol y dyner hwyr, 
I ddilyn yr addolwyr. 

Mawl Duw a ledodd yn aml adeiladau, 
Trigleoedd daear, trwy ogledd a debau, 
A newydd wledydd mewn addoliadau, 
Yn barhaus unant yn ber eu seiniau ; 
lë'r ben eigion, ar ei wanegau, 
Yn awr a'i arwain iV bell ororau, 
Lle yngan rbai mewn Uongau — ei foliant, 
A byf ddy wedant ei ryfeddodau. 

Hirllaes'iawn ydyw'r lleisiau unedig, 
Yn bir ymaros yn yr Amerig ; 
Rhai o ber dànau y rhÿw Brydeinigf 
Wna ei wefreiddio yn wir fawreddig ; 
Nes offrwm hen weis Affrig — abertbau 
Eu bael ganiadau — bil ogonedig. 

Düw mawr y Sabbatb dymor ei seìbiant, 
Yn y tew ddeilwydd bwnt a addolant ; 
Kbydd o*u cadwynau bardd y cydunant, 
A genau melus i ganu moliant : 
Pa ryfedd pan y profant — ddedwyddwch 
Un dydd o beddwcb a da ddyhuddiant ? 

Yno y[ gwelir y truain gwaelion 

Heddy w i raddau'n deuluoedd rbyddion, 

O dra eu meistriaid, o rwymau estron, 

Ac o reolaetb eu gyrwyr creulon, 

A cbaled, drwm orchwylion — y ** chwe dydd," 

A thra-mawr gerydd gortbrymwyrfgeirwon. 

Acw rbwyga drwy'r Mynyddoedd Creigiog, 
Töja eilwaith y Môr Tawelog, 

oer riwiau eiräog — Tierra 

1 lanau Asia, le yuysog. 



yGoogle 



23 

Y mawl hynodawl y*mlaen eheda, 

O yùys i ynys 'n un hosanna, 

Myg y dilynodd hyd Magdalena, 

Etto ëangodd i Raratonga, 

Yna o hyd yn un ha ! ha ! ! — hirfaith^ 

Nes tery eilwaith lanau Awstralia. 

Hyd y 2enith adseinia — llawen floedd, 

Dirif ynysoedd, hyd derfyn Asia. 

Heibio i oerion fryniau Siberia, 

Trwy y tiroedd etto i Tartaria, 

A thrwy y canol o lethrau Cina, 

Gyda*r hy* wendon a godrau India, 

Heddyw'n dwyn newyddion da,— adwaenir, 

Ac yno seinir y gân hosanna, 

Ail oian ! haleluia— 'r un adeg, 

Fry wna ehedeg o fryniau Juda ! I 

Ymdònia yn myd enyd 
Un adsain yn gain i gyd, 
A bywîag lef o bob gwlad 
ArddelawiR addoliad. 
Olwyniad yr wyl lanwaith 
Aeth o gylch pob llwyth ac iaith, 
A*u miloedd yn ymweled 
A'i dwyfol ragorol ged. 

O'r fath fraint yw i'r fath fro 

Eo'n ei haddas ddefnyddio. 

Dydd o hedd a dedwyddhad, 

A hoffusawl orphwysiad, 

Yn rhoi galwad i'r gwaelaf 

I fewn i gymmanfa Naf. 

Y llwythau, a'r holl ieithoedd, 

OU un flas, a llawen floedd, 

Yn dedwydd ddweyd, " I dỳ Dduw 

** Esgynwn, o fysg annuw, 

**I fynydd ei drig^nau, 

** Yn Seion byrth iesin bau ; 

** Y fan dda a fynodd Ef 

" I'w weinyddion ci addef, 



yGoogle 



24 

** X*i arddel yn ei urddas, 

** Yn DwB, gmr roddnrr pob gras." 

Hir ddilyn mae'r addolwjr, 

Ei deulu £f, duwiol wyr, 

A mawr frys o amry w fro, 

A'u gwyneb tuag yno ; 

Heibio llifa meib llafur, 

Yn aml o bell iV deml bur. 

Ymwthia yr amaethydd — gyda hwy, 
Gedy ei holl faesydd; 
A'r hoff gyflogwas yn rhydd, 
'Nawr a*i dilyn o'r dolydd. 

Y dwys fasnachwr sy'n d*od 
0*i daer ofal a'i drafod, 

I gadw gwyl, gedy gaeth 
Dreíniadau ei drafnidaeth. 

Y crefftwr a'r celfyddwr fu 
Yn wan eu hiechyd yn nychu, 
Yn awyr fwll y dref fawr, 
Nes dyddfu yn gystuddfawr, 
Adawant y fwrn duedd, 

I fýnu awr o f wyn hedd, 

I ddilyn eu haddoliad 

Yn rhyw le yn nghwr y wlad. 

Iraidd wyneb hardd anìan 

Yn Uawn miüf y llwyni mâa 

Yn oroîan eu rhywiog 

Gerddi glân dan eu gwyrdd glôg; 

A*r awelon siriblaf 

Oddiar heirdd erdŵ hâf, 

Yn chwalu a dychwelyd 

Arogl hoff ar dreigl o hyd, 

A'u llanwant à llawenydd, 

A rhad ddiolehgarwch rhydd ; 

A brysiant i lân breswyl 

ENw'r loN, i uno'r wyl; 

Swynawl fydd eu mawl yn mysg 

Y dda dyrÜA ddiderfysg. 



yGoogle 



25 

Er nad yw yr hynod loN 
Ail dinerth ddelwau djmìon, 
Ac yn ei ddull gwn na ddaw 
I adeilad g^aith dwjlaw, 
Pyrth j nef Tn parthau ni, 
Teg gyhoeddwyd tai gweddi, 

Yma yn wir y mỳn Ep 
Eigyhoeddus gu addef, 
Dyna'i drefn: os dau neu dri, 
Yn awyddus i weddi, 
Yn £nw Hwn a unant, 
Yno ei gu gwmni gânt, 
Ei addewid yn ddiau 
A wiria hyn i barhau. 
A'r Sabbath roes byth i raid 
Ei addolwyr a'i ddeiliaid; 
Eu cysegr-wyl anwyl yw, 
Adeg ymgynnuU ydyw, 
Yn fywiog gymanfaoedd, 
I gyd^addoli yn g'oedd. 
Yno mae Düw yn eu mysg 
Yn rhoddi pob rhy w addysg ; 
Meithrina, maetha'r enaid, 
A nerth rydd i wan wrth raid; 
Yn wir ni phalla i neb 
Ddaioni gwedd ei wyneb. 
Nefolaîdd, fyw awelon, 
OGalfariiVglaffron, 
Bâr i*r hen Bererinion 
Lawenychu yn llu llon. 

O ! na wawdier eu nwydau, — o lleinw 
Eu llawe^ydd weithiau, 
Yn floeddiad gorfoleddau, 
A'u hoU nerth yn Ilawenhau I 

Ail i ry w dorf Tai lawer dydd 
'N croesi afry wiog gras fröydd . 
Anelwig, faith anialwch, 
Trwy dir Uosg, trwy dyrau Uwch, 



yGoogle 



26 

Y tanbaith haul tewynboeth 
Dywynai ar djwod noeth; 

Y wybr oll yn ail i brês, 
Neu ffyrnig enan ffwmes ; 
A phoethwynt y diffeithwcb 
Yn tröell hèl pentyrau Uwch 
l'w gwynebau, gan ubain 
Hhnad sobr ei ddybryd sain ; 
A hwythau ymron, weithian, 
Gan ei wg, a gwywo 'n wan ; 
Pan nesânt wemp ynysig,* 
Neu ardd fras â'i hiraidd frig, 
Tw cyfer yn cyhwfan 
tTwch y fwll anhygyrch fan ; 
Ffrydiau mél boff red o'u min, 
Hwy frysiant i'r fro iesin, 
Gorfoleddus gryf flocddiant 
Yn llawn nwyf, a Uawenhant. 
Daw ail nerth i'w dal yn awr, 
Yn eu trymaf boen tramawr; 
Anelant yn mlaen eilwaith 
O'r ael deg, i roi'r ail daith; 
O oasiê i ooêis ânt, 

Yn raddol, nes cyrhacddant 
Ben y daith, o boenau dig 
Yr anial garw unig. 

Beth y w da Sabbathau dyn ? 
Onid eilydd yn dilyn 
Ar adwythig hir deitbiau 
Anial byd— ddifwynol bau. 
Pererinion Seion sydd 
Yn anhrefh by wyd penrhydd 
Y ** chwe dydd," yn fynych dan 
Arw ofid o ry w-fan. 
Gafaela baich gofal byd 
Yn en hanian un enyd; 
Prysur waith parhaus ar ol 
A*u llwyliha yn fwy llethol; 
• OasiB. 



yGoogle 



27 

YnA llwon y llnaws, 
Rheg, a nwyf, y drwg eu naws 
Yn ddi-ddawr o ddydd i ddydd, 
Boena eu hyspryd beunydd. 
Jíes i'w gwastad ddwys gjstudd, 
Ysu, bron, eu heinioes brudd. 
Y Sabbath hoenus heibiaw 
A newydd wedd yna ddaw ; 
Dwg heddwch yn. deg iddynt, 
Llawenydd, a Uonydd hynt 
Newydd flas o'i ddwyfol hedd, 
Wresoga*u hymrous agwedd. 

Eu gwan aidd a gynydda — i awchus 
Ail gychwyn iV gyrfa; 
Nid amfaarch y byd yma 
A'u hyrddia hwynt o'u ffordd dda. 

O Sul i Sul, gan neshaa 
Fr eirian nef ororau, 

nerth i nerth, fel hyn ânt 
Hwy, nes yr ymddangosant 
0*r hen daith, gerbron Duw loir, 
Yn weis hoy w yn Seion. 

Un Sabbath anwyl a sa'i byth yno, 
A Dwyfol lawenydd pur diflino, 
Heb awr o alar, heb air o wylo, 
Nag un ochenaid egwan, na chwyao, 
Ond denawl fawl yn tonnio — 'n oestadol 
Yn der fwyneiddiol, heb derfyn iddo. 

O I dyma, enaid, Sabbath dymunol ! 
Yn hwn trig heddwch mewn hoen tcag^yddol; 
Parhäol egyr swn per lewygol 
Y mwyn delynau mewn odlau unol 
Yn oroian chwareüol — o bob tant, 
Neu gan Ilawn nwyfíant gan y Uu NefoL 

Ni ddirwyn y dydd araul 

1 nycblyd hwyr machlyd haul; 



yGoogle 



28 

Ni ddaw nos i guddio nen — ei emog^ 
A digwmmwl wjbren, 
Nen i luddio mawl addien 
Yn y Uu o fewn y llen. 

Ynabeth yw *n Sabbathau ?— onîd 
Ryw weinion gysgodau 
Tn hebrwng ar ein Uwybrau 
Ifro hedd rhag ein llwfrhau ? 

Torredig bortreiadau— o fwyniant, 
Neu fy w ogoniant y Nef a*i gwenau ? 

O ! na foed i ynfydion 
Halog^ 'r wyl bygar hoa 

Nid dienw drefniad dynol — ydyw^ 
Ond gosodiad Dwyfol 

fesur y Ddeddf Foesol 
Na wel neb ei galw 'n ol. 

Ië*r Ffun a orphenodd — y crëad 
A'i cröyw fendigodd; 
Ac a'i diddadl sancteiddiodd 
Tw enw mwy yr un modd. 

Y Duw hwnw a'i hordeiniodd — cyn hir 
Yn y cnawd a'i parchodd, 
A'i hofiF arfer cydffurfiodd— yn ein mysg^ 
A hyn er addysg i ni a roddodd. 

Agor chwerwon garcharau, — dwyn y caeth 
Dan eu cur o'u rhwymau; 
A rhoddi hedd i'n rhyddhau, 
Annedwydd wael eneidiau. 

Bhoi addysg i'r rhai eiddil, 
A iachau yr afiach hil ; 
Angelaidd efengylu 

1 weinion dylodion lu, 

Y byddai'n hyf, heb oddef 
Ystry w im ei rwystro ef. 



yGoogle 



29 

£i ëang esiampl ddangosodcL 

Rhaid i ni mwy rodio un modd. 
Nid ysig orwedd, nid segura— ddylem, 

Pan ddelo'r dydd yma ; 

Eithr di-os wneuthur da, 

O'n gwirfodd ar ein gyrfiu 
Bhann addysg rhinweddol — i weiniaid, 

enau'r Gair Dwyfol; 
Gweddio, annog, eiddunol 
Ddàl yn hyf i ddilyn ei oL 

Nad ofhom wneuthur defhydd— o hono 
I ddybenion crefydd ; 
Ond uno mewn dy wenydd — yn fiÿddlon 
Ar waith un galon i nerthu'n gilydd. 
Er hjmny Uai o'r hanner — y beiddia 
Neb oddef un amser 
Ei wthio'n ol o waith Ner 
I'n blysig hunan bleser. 
Na, dywed Duw y duwiau— na honom 
Ein hunan fyddyliau ; 
A siarad ein mwys eiriau— ei ddydd ef 
Ni all HwN oddef trwy'n hoU aneddau. 
Ba resynol bersonau — a'i nodant 
I'w cnawdol bleserau, 
A chario i fewn chwareufaau 

1 ysu byth ein Sabbathau ? 

Ai rhyw ddyn bỳr ei ddoniau— a ddîrwyn 
Ddaearol gyfreithiau, 
I fjmu hyf gyfiawnhau — hen aflan 
Flys ei anian i felus wyniau ? 
O Reolwyr Lloegr wiwlon — na feiddiwch 
I foddio plant dynion 
Wncuthur rhad Sabbothau'r Ion 
Yn wyliau annuwiolion. 
O I na ddamiwch ei ddiwrnod— i annog 
Drygioni a phechod ; 
Neu oddef fy th iddo fod 
Yn wasarn pob dyn isod. 



yGoogle 



30 

Wych weithwyr gwyliwch chwithaa^anweddus 
Ddefnyddio 'ch Sabbathau, 
Na'u gofyn hwynt i wag fwynhau — onawdol 
Wŷn niweidiol unrhyw ntrydau. 
Rhai dynion er rhodiana a'u honant 
I*w hunain gyfleustra, 
Rhai i loddest hir wledda ; 
Ond Duw a dd'wed nad jw dda. 

! gwyliwn rhag ofn gwelir 
Ei lid tost yn dal y tir, 

1 arwain draw a bam drom, 
£i ddiwmod oddiarnom ; 
A*n rhoi ninau*r un enyd 

I rymus balf gormes byd. 

Ail phint Israel, gwael eu gwedd, 

Dan anwar dỳn ewìnedd 

Pharaoh ddig, pan gyflrodd ef 

J'w hodrist rwystro cẃref. 

Ry w ail dasg dydd ar ol dydd 

Ar eu gwarau trwy gerydd, 

Roddai ef, yn ddiryddhad. 

Gan estyn eu gwao'n wastad; 

Heb un Sul yn byw neshau 

I neb ochel eu beichiau; 

Na rhoi gwên ar chwerw gur 

Ing eu hoes, a'u hangysur; 
Neu Sabbath mewn oes heibiaw — leddfai ddig, 
Tw g>vael gyrph ysig gael gorphwysaw. 
O î iawn frodyr unfrydawl— anwyliaid 
Hen Walia grefyddawl, 

O ! mynwn yn ddymunawl, 

Gyhyd â*n hoes gadw ein hawl. 
A ohoded ymdrechiadau — ^i hoffus 
Ddiifyn ein Sabbathau ; 

A mynwch chwi a minnau 

Ymroi o hyd i'w marhau. 

lOLO MORGANWO. 



yGoogle 



31 



HANES LLANELLI. 

GAN MR. DAYID BOWEN, LLANELLI, 
(Dafyddab Owen.) 

RHAGYMADRODD. 

Nid oes odid ddyn ar y ddaear na theimla ddyddordeb me\vT; 
branesyddiaeth, na gwladgarwr mewn bod na ymblesera wrth 
olrhain hanes ei wlad. Nid oes neb all ddy wedyd pa faint mae y 
byd yn ddyledus i hanesyddiaeth am ei sefyllfa wareiddiedig bre- 
senol. Rhydd hi ei chymhorth i'r bardd hedegog a*r athronydd 
dwfn-dreiddiol, ac ati hi yr edrycha yr ymherawdwr cadam a'r 
brenìn goruchel, am hyfforddiadau i lywodraethu eu tiriogaethau 
ëang. Heb gymhorth hanesyddiaeth ni fuasai un oes yn medru 
elwa dim ar brofiad yr oesau blaenorol, ond buasai pob ocs yn 
gorfod dechreu ei bodolaeth yn yr un sefyllfa ag y dechreuodd 
Adda ei eiddo ef. Beth fuasai sefyllfa yr oes bresenol oni 
buasai ei bod gwedi elwa ar brofiadau oesoedd blaenorol? 

Mae yr bynafieithydd a*r hanesydd yn ddau gydymaith ffydd- 
lon. Gwaith yr hynafieithydd y w tynu ymaith y llwch oddiar 
lechres dygwyddiacau yr oesau, tra mai gorchwyl yr hanesydd 
yw croniclo y pethau pwysig hyny sydd yn dal cysylltiad â dad- 
blygiadau adnoddion gwledydd a chyfandiroedd yn ei oes a'i 
ddyddiau ef. Yn y traethawd canlynol mae gan yr hynafìeith* 
ydd a'r hanesydd eu cyfran. Nid oedd y defnyddiau hynaf- 
iaethol ond ychydig, tra yr oedd y defnyddiau hanesyddol yn 
lluosog ac amrywiol. Yr ydym wedi dethol o'r defnyddiau 
hynafiaethol y pethau oeddynt fwyaf tebyg i fod yn wirionedd, a 
chyfleu y rhanau hanesyddol mewn arddull mor ddarllenadwy 
ag y medrwn. Er mwyn trefnusrwydd, rhanasom ein Traethawd 
i Bump o Bennodau. 



yGoogle 



32 
PENNOD I. 

HANES BOREUOL T LLE. 
Cynkwysiad : — Ei safle-~Terfynau y Fwrdeisdref a'r Plwyf — Tairddiad 
yr enw — Hanes Eglwys y Plwyf — Hen Gapeli y Maenorau— FfynonEli— 
Ilynaíìaeth y Ue — Monachdy Machynys—Hanes Trebeddod a Chae'r- 
^oes — Llanelli yn hen Amddiffynfa Frydeinig' — Ymweliad y Pla a'r lle— 
Teulu y Stepneys a'r Manseliaid — ^Hen ddamau o aur wedi eu darganfod. 

Llànelli fneu LlaneUy yn Saesoneg) sydd dref boblogaidà 
yn Swydd Gaerfyrddin, oddeutu deuddeg miUdir i'r gorllewìn o 
Abertawe, a phymtheg i*r deau-ddwyrain o Gaerfyrddin. Saif 
ar y rhan ddeheuol o'r plwyf, oddeutu miUdir o làn y môr. 
Dywedir ei bod yn sefyll yn agos iawn i ganol Cawg Glo 
Deheudir Cymru, yr hwn a gynnwysa 42 o haenau o lo yn gor- 
wedd y naiU ar y Uall, ond fod haenaucedym o greigiau rhyng- 
ddynt Er fod corff y dref oddeutu milidir o'r porthladd, etto 
mae y tai wedi eu hadeiladu bob ca m o'r dref iV porthladd. 
Mae y dref wedi ei hadeiladu yn fwy er cyfleusdra nag addumiant ; 
ac felly yn lled wasgaredig. Saif ar lanau yr afon Lliedi, a 
chysylltir y ddwy ochr â thair o bontydd, sef Pont y Falcony 
Pont Cae Swan, a Phont y Felin Dân. Mae yr afon Xliedi yn 
tarddu ar Fynydd Sylen, ar dir ffermdy, o'r enw Wastodwen, ac 
heb fod yn mhell oddiwrth fferm o'r enw BlaenUiedi, yr bon a 
gymer ei henw oddiwrtlŷ. Nid yw yr afon yn un fawr ei 
maintioli ; ond ar ol gwlawogydd mawrion, mae yn chwyddo 
dros ei cheulanau, ac yn peri difrodiadau dirfawr. Mae y rhan 
ogleddol o'r dref yn sefyll ar ychydig o godiad tir, tra mae y 
rhan ddeheuol ar dir gwastad a Uyfn. 

Mae Plwyf LlanelU yn eang iawn, ac yn cynnwys oddeutu 
20,000 o erwau o dir, ac y mae llawer o'r tìr gystal a'r goreu yn 
y Deheudir. Rhenir ef i bedair o Faenorau, heblaw y Fwr- 
deisdref, y rhai a elwir Hengoed, Glyn, Westfa, a Berwick. 
Terfynir ef i'r gogledd gan yr afon Gwendraeth Fawr, i'r deau 
a'r dwyrain gan yr afon Llwchwr, ac i'r gorllewin gan yr afou 
Dulais. Mae y Fwrdeisdref yn Ued eang hefyd. Estyna i'r 
dw^Tain hyd fferm o'r enw Brynsherfel, lle daw i gyffyrddiad 4 
Maenor Berwick ; ond rheda Maenor Westfa trwyddi o'r Tyisaf, 
gerllaw Safle Reilffordd Deheudir Cymra, yn mlaen dros fryn 
y Bigyn, gan gymeryd i fewn Eglwys St. Paul's, dau dỳ sydd ar 
y Wern, Llwyngyfarthwch, gwaith glo St. George, Capel Isaf, 



yGoogle 



33 

&C., &c Mae rhyw gymysgedd ymddangosiadol yn y Maenorau 
yn y cyfeìrìad yma ; mae y naill yn rhedeg yn annhreíhus i*r 
Uall. Estyna y rwrdeisdref i*r dwjTain-ogledd hyd AJItygof, i'r 
gogledd-orllewin hyd hen Ffordd y Ffwmes, ac i*r gorllewin 
hyd y Sandy, Ue daw i gyffyrddiad a Maenor Hengoed. Esfcyna 
i'r deau hyd Machynys, lle gesyd y weilgi derfyn ami. Cymer 
i fyny hefyd y rhan fwyaf o'r Morfa'mawr. 

Bemir fod y dref yn cael ei galw yn Uanelli, ohleg^d fod y 
Uan, nen Eglwys y Plwyf, wedi ei chysegru i Santes Ellyw neu 
ElyWf yn ol rhai ysgrifenwyr. Dy wed Carahuanawc, yn Hanes 
Cymru, mai wyres oedd yr Elliw hon iBrychan Brycheiniog, 
yr hwn a flodeuodd tna'r flwyddyn 400 ; ac felly, LlaneUiw, ac 
nid Llanelli y w enw mwyaf priodol y Ue. Mae hen fap yn ein 
meddiant, yr hwn sydd wedi ei gynllunio yn ol yr hen raniadau, 
sef Gwynedd, Powys a Dinefawr. Yn y map hwn, yr hwn a ail- 
gyhoeddwyd yn y flwyddyn 1788, gan Mr. William Owen, 
gelwir hi lÂaneüiWj yn nosran Dinefawr. 

Nid oes hanes sicr pa bryd yr adeiladwyd Eglwys y Plwyf, 
Fel y sylwasom yn barod, blodeuodd Brychan tua*r flwyddyn 
400 ; ac os i'w wjrres, Elliw, mae wedi ei chysegru, dichon iddi 
gael ei hadeiladu yn fîian ar ol ei amser ef. Ond pa un a 
g^fodd yr Eglwys ei chysegru iddi hi yn ystod ei bywyd, neu 
ganrifoedd ar ol hyny, sydd fater araU. Gwrthwyneba rhai y 
golygiad hwn, am fod Eglwys Llanelli, Brycheiniog, wedi ei 
chysegru i Santes EUiw, ac nad yw yn debyg iawn i Eglwys yn 
Swydd Gaerfyrddin gael ei chysegru i'r un Santes. Nid ydym 
ni yn gweled nemawr o rym yn yr ymresymiad hwn, oblegid yr 
ydym yn ymwybodol fod tair Eglwys gwedi cael eu cysegru 
i St. Teilo, a'r tair byny mewn tair o wahanol siroedd, sef 
Eglwys Llandilo-fawr, Sir Gaerfyrddin ; Eglwys Llandilo-taly- 
bont, Sir Forganwg ; ac Eglwys Llandilo, Sir Benfro. Mae 
amryw eglwysi yn mhob sir yn Nghjrmra wedi eu cysegru i St. 
Dewi, er mai brodor o Geredigion ydoedd. Yn wir, mae lîuos- 
ogrwydd yr eglwysi sydd wedi eu cysegru i'r gwahanol seintiau 
yn ddangoseg Iled gy wir o'u henwogrwydd yn eu hoes. Mae 
cwpan cymun mewn arferiad yn bresenol yn Eglwys Llanelli yn 
dwyn y dyddiad 1574. Yr oedd Tiyn yn nheymasiad y Fren. 
ines Elizabeth, ac oddeutu deugain o fl^myddau wedi y diwygiad 
oddiwrth Babyddiaeth. Mae y cwpan yn edrych yn dda iawn. 

B 



yGoogle 



34 

Mae y golofn henaf yn yr Eglwjrs yn dwyn y dyddiad 1683. 
Rees Goriug Thomas, Ysw., yw perchenog hoU ddegwm y 
Plwyf. Prynodd ei dad, Morgan Thomas, Ysw., ef gan John, 
Marguis of Granhy, 

Cyn y Diwygiad oddiwrth Babyddiaeth yr oedd Ci^l Eg- 
glwysig yn rahob un o'r Maenorau, ac y mae eu hadfeilion ar 
gael hyd yn bresenoL Mae adfeilion capel Maenor Westfa, yr 
hwn a elwid Capel Gwenllo, yn muarth fferm Capel Isaf, ger- 
llaw y Box. Mae adfeilion capel Maenor Berwick gerllaw 
Llwynhendy. Cysegrid y Capel hwn i St Dewi. Bwriadir ei 
adnewyddu yn ftian, er cynal addoliad crefyddol j^nddo. Safai 
Capel Ma^or Hengoed oddeutu chwarter miUdir o ffermdy a 
elwir Capel Sylen, tua chanol planhigfa Mr. Nevi]l, ar ochr 
Mynydd Sylen. Nid oes rhyw lawer o olion y Capel iV 
canfod yno yn awr, er fod dìgon i brofi fod capel wedi bod 
3mo. Diau i*r fferm gymeryd ei henw oddiwrtho. Mae Capel 
Maeuor y Glyn yn sefyll yn bresenol ; gélwir ef Capel Evan, a 
chynelir gŵasanaeth cyson ynddo. Y Curad preaea(d ydyw y 
Parch. DaYÌd Jenkins. 

Gwedi y Diwygiad oddiwrth Babyddiaeth, pan droswydy 
Degwm oddiwrth yr Eglwys gan Harri Vni, rhoddwyd i fynu 
gynal gwasanaeth yn Nghapeli y Maenorau, a chyfyngid ef î 
Gapel neu Eglwys y Fwrdeisdref. Mae hen gapel y Fwrdeis- 
'dref yn sefyll yn bresenol, ac yn ffurfio Cangell Eglwys y Plwyf. 
Yr unig beth sydd yn aros yn yr Eglwys o olion Pabyddiaeth 
ydyw cell fechan yn mur y Gangell, lle y cedwid y dwfr sanct- 
aidd, yn ol pob tebyg. Yr oedd clochdy bychan o ffurf hollol 
Babaidd yn sefyll o fewn y pymtheg mlynedd ar hugaìn diwedd- 
af, i'r tu dwyreiniol i*r Eglwys, yn gystal a'r un sydd yn sefyll 
yn bresenol i'r tu gorllewinol. 

Mae ffynon gerllaw y dref, ar dir CiUe, a elwir Ffynon Eli. 
Lled-awgrymai Mr. John Thomas, (Crlantowÿ) yn ei ddarlith 
ragorol ar " Enwau Lleoedd yn Nghymydogaeth Llanelli," yr 
hon a draddododd o flaen y Mechanics* Institution, fod y Ffynon 
wedi ei chysegru i ryw sant enwog o*r enw Eli. Bama ereiU 
mai i Santes Elliw y cafodd ei chysegru, ond fod yr enw wedi ei 
lygru. Cynwysa y fíynon hon y dwfr mwyaf iachusol yn yr hoU 
gymydogaethau, ac y mae yn ddigon tebyg iddi gael ei chyfrif 
yn rhinweddol gynt 



yGoogle 



35 

Bu Llanelli a'i chymydogaethau yn fanau pwysig iawn gan y 
Pabyddion am oesau lawer. Dywedir i St Piero adeiladu Mon- 
achdy ardderchog yn y man y saif ffermdy Machynys amo yn 
bresenol, tua'r flwyddyn 513. Cyfansoddodd y Sant hwn ei hun 
yn Abad cyntaf y Ue, a dilynwyd ef gan Samson, dysgybl 
St Hltyd, Yr oedd Machynys yn ynys ar ei phen ei hun mor 
ddiweddar a phedwar ugain mlynedd yn oL Mae ei henw yn 
profì hyny i raddau peU. Monach Ynys (MonìCa lúand) yw 
ei henw mwyaf priodol, a gelwid hifeUy am mai ami yroedd 
prif safle y Monachod. (Gwel Lewi8*8 Topographiccd Dictíon' 
ary.) Yn map y Stepney Ettate, sydd yn meddiant Wm. Bosser, 
Ysw., yr hwn a wnaed yn y flwyddyn 1761, dangosir Machynys 
fel ynys. Yn wir y mae personau yn fyw yn awr sydd yn cofio 
fod yn rhaid cael cychod i groesi i Machynys, yn enwedig pan 
oedd y Uanw i fewn. Tebyg fod y Monac^y wedi bod yn enwog 
am oesau lawer. Yn fwy diweddar, wediomystrio Monachdy 
Machynys, daethai offeiriaid Pabaidd o Fonaäidy Castellnedd i 
gyflawni gwasanaeth yn ughapeU maenorau plwyf LlanellL 
Dywed traddodiad fod Ysbytty ëang gan y Pabyddion gerìlaw y 
lle a elwir yn bresenol Ysby tty. Yno y cyíàrfyddai yr offBÌriaid 
Pabaidd ar ol eu teithiau hirfeithion i gyflawnu gwasanaeth yn 
ngwahanol gapeU y maenorau, ynghyd a chapeli eraìU oeddynt 
gyfegos. 

Hyd o fewn ychydig flynyddau yn ol, yr oedd dam mawr o 
gareg ar lun croes, ar gae a elwir Cae'rgroes, yr hwn sydd ar 
ochr y ffordd i'r Ffwmes. Diau i'r cae gym«pyd ei enw oddi- 
wrth y groes oedd ynddo. Claddai y Pabyddion eu meirw yn 
Trebeddod, neu yn fwy priodol Trebeddrod, jrr hwn a elwir feîly 
oherwydd fod ynddo luoedd o feddau. Mae yno hyd yn awr 
ddam o fur yr hen gapel yn yr hwn yr eUd trwy wasanaeth y 
marw wrth gladdu. Mae y mur braidd yn gyd-wastad â'r Uawr, 
ond y mae amryw hen bobl yn fyw yn bresenol sydd yn ei gofio 
ar lun capeL Pan elai y Pabyddion à'u meirw i'w claddn 1 
Drebeddrod, talai pawb eu moes»gyfarchiad i'r groes. 

Djrwedir fod amddiffynfeydd cedym wedi bod yn agos i'r lle 
a elwir yn bresenol PencasteU, sef tu fewn i Barc WiUiam 
Chambers, Ysw. Mae cae hefŷd gerllaw y Forge a elwir yr 
Hen GrasteU, ac y mae twmpath mawr ar ei ganol ; a myn rhai 
fod hen amddifi^fa wedi bod yno et ys oeaoedd lawer yn oL 



yGoogle 



/ 36 

Dywed Mr. Lewis yn ei TopographicaJ Dictíonan/y fod Llanelli 
wedi bod yn lle pwysig iawn fel ben amddiffynfa Frydeinig. 
Crybwyllir am LlaneUi fel Bwrdeisdref mor foreu a theymasiad 
Edward U, sef tua'r flwyddyn 1310 ; ond ni sonir dim am ei 
bamddiffynfeydd. Yr ydym wedi methu dyfod o hyd i unrhyw 
hysbysrwydd sicr yn eu cylch ; ac heb i ni gael ffeithiau hanes- 
yddol dan ein traed, ni thafla un ddamcaniaeth o*n heiddo ni 
ddim goleuni ar y pwnc Digon tebyg fod amddiffyn& gref 
wedi bod ar PencastelL 

Yn y flwyddyn 1653, ymwelodd pla dychrynllyd â Llandlli 
Ysgubodd ymaith luaws mawr o'r trìgolion mewn amser byr. 
Parhaodd yn ei rwysg am oddeutu chwech mis, yn ystod pa am- 
ser yr oedd rhai o*r teuluoedd ^lodîon ar newynu, oblegid ni 
fedrent ddilyn eu galwedigaethau. Gwneid i fynu y trigolion 
yn benaf o bysgodwyr, ynghyd ag ychydig löwyr. Nid oedd 
ond rhyw rith o farchnadfa yma y pryd hwnw, yr hon a gyn- 
elid ar ochrau yt heolydd. Pan glywodd trigolion y wlad 
oddiamgylch fod y pla mor enbyd yn Llanelli, ni ddaethai ond 
ychydig o honynt â*u nwyddau i*r farchnad yr wythnos ar ol 
hyny, ac o*r ychydig a ddaethant, ni ddiangodd llawer heb gael 
eu cymeryd yn glaf, a marw yn fuan. Erbyn byn yr oedd 
dychryn wedi meddiannu pawb ; ac ni ddaethai neb o*r amaeth- 
wyr yn agosach i*r dref na Chae Watch, ger Capel Newydd, 
ac ni chaniateid i neb o bobl y dref i fyned yn mhellach i*r wlad 
na*r cae uchod. Yr oedd g^lwyr wedi eu gosod yno i atal 
pobl y dref i fyned allan i'r wlad, a phobl y wlad i*r dref ; ac y 
mae yn ddigon tebyg maì oddiwrth hyny y galwyd y cae yn Cae 
Watch, Gadawai yr amaethwyr eu nwyddau ar y cae, ac aeth- 
ent ymaith. Yna deuai trìgolion y dref i fynn i*r cae, cymerent 
y nwyddau, a gadawent eu gwerth mewn hen gawg car^, ^rr 
hwn oedd yn llawn dwfr. Gwnaethent hyny fel na buasai i'r 
pla ymledu drwy fod y naill yn trafod arian y lleilL Yr oedd 
cawg o'r fath hefyd gerllaw i dy J. K. Cook, Ysw., ar gyfer y 
rhai a ddeuent i fynu o Benbre, oblegid hono oedd ffordd Pen- 
bre y pryd hwnw. Felly y cariwyd pethau yn mlaen nes i'r 
pla adael y gororau yn llwyr. Ymwelodd y gerî marwol â'r 
lle yn 1832 a 1849, ac ysgubodd ymaith luaws mawr o'r trig- 
olion. 

Nid oedd ond ychydig o dai yn y dref yn y flwyddyn 1700, 



yGoogle 



37 

a'r rhai hyny yi\ rhai bychain, tô cawn. Nid oedd Palasdy 
y Stepneys ond bychan iawn mewn cjmharíaeth y pryd hwnw. 
Adeiladwyd y lÂandly House, fel y saif yn bresenol, yn y 
flwyddyn 1714, gan Syr Thomas Stepney. Mae teula y 
Stepneys yn un o'r rhai mwyaf cyfrifol yn Lloegr. Deilliodd 
oddiwrth Arglwydd Balph Stepney, Palasdy Aldenham, swydd 
Hertford, yr hwn a gladdwyd yn Eglwys Aldenham, yn y 
flwyddyn 1545. Priododd eî fab, Syr John Stepney, à Justine 
merch Syr Anthony Van Dyck, un o arlunwyr penaf yr oes 
hono. Dywedir mai rhaì lluniaa o waith Yan Dyck sydd ar 
furíau Machynys yn bresenol. Pendefig enwog iawn a ber- 
thynaî i'r teulu oedd Syr George Stepney, yr hwn ocdd yn 
ddysgedig iawn, ac yn fardd rhagorol. Yr oedd mewn ffafr 
fawr iawn gyda Gwilym IIL a*r frenines, ac yn dal swyddi an- 
rhydeddus danynt. Fel y gwyddis, mae etífeddiaeth y Step- 
neys yn ddwy ran, un yn Sir Gaerfyrddin, a*r llall yn Sir 
Benfro. Daeüi etifeddiaeth Sir Beniro iddynt drwy i Syr 
Alban Stepney briodi merch ac etifeddes Thomas Catharin, 
Ysw., Prendergast; ac wedi ei chladdu príododd ferch ac eti- 
feddes Wm. Phillips, Ysw., Picton Ca«£/6, ac felly ychwanegwyd 
dwy etifeddiaeth yn Sir Benfro at yr eiddo ef yn sir Gaerfyr- 
ddin. Crewyd ei fab John, yr hwn oedd o*r wraig gyntaf, yn 
Farwn yn y flwyddyn 1586, sef y 19fed o deymasiad lago I. 
Mae yr etifeddiaeth yn bresenol yn meddiant Miss £liza Gulston 
Stepney. 

Teulu enwog arall a breswyliai gerllaw Llanelli oedd y 
Manseliaid o'r Stradey, Ar un amser meddianent y rhan fwyaf 
o'r tir o Lanelli i Gasllwchwr. Crewyd dau o*r teulu yn 
Farwniaid yn y flwyddyn 1621. Mae un o'r teitlau yn cael ei 
ddal yn bresenol gan Syr William Mansell. Bu fEurw Mrs. 
Mary Ann Mansell yn y flwyddyn 1808 ; ac oddiar hyny mae 
yr etifeddiaeth yn meddiant David Lewis, Ysw. 

Yn y flwyddyn 1820, pan oeddid yn gwneud rhyw gyfnewid- 
iad yn jrr hen Red Lion^ (sef y siop Ue mae Mrs. Martha Bowen 
yn bresenol) daethwyd o hyd i 16 o ddamau aur bathedig 
yn y mur, pob un gymaint o gylchedd . a haner coron, ond 
gryn dipyn yn deneuach. Ar un wyneb yr oedd pais arfau 
Ffrainc a Phrydain, a llun croes dyblyg ar y wyneb arall, 
coron» a Uew o dan y goron. — Nid oedd un dyddiad amynt 
ond ymddangosent yn hen iawn. 



yGoogle 



38 



PENNOD IL 

HÁNES SEPTDLIAD Y QwklTHFBYDD, &C 

Cynnwysiad : — Adnoddau y Ue yn adnabyddus yn y flwyddyn 1586— Hen 

Byllau Gweithfeydd Glo bychain — Pyllau y Wern Pyllau Lady 

Mansel — Dechreuad Gweithfeydd Gae'r £lms, Caebad, a Chaemain__ 
Dechreuad Gwaith Haiarn y Ffwrnes — Agoriad y Eeilfibrdd i'r Mynydd- 

mawr — Y Forge Dechreuad a chynydd Gwaith Copr Penrhos Y 

Cambrian CopperWorks — Agoriad Eeilffoidd 8t. David*8 — ^Reilffordd 
Llandilo Y Pottery — Hanes sefydliad y Bwrdeiswyr Y Llysdy 

Y ddwy farchnadfa_Y Bwrdd lechyd Y Gweithdy. 

Y peth cyntaf a ddaw dan ein sylw yn y bennod hon yw 
sefydliad Gweithfeydd yn y Ue, oblegid sefydliad Gweithfeydd 
osododd angcnrheidrwydd am sefydiiad pob peth aralL Mae 
yn debyg fod adnoddion y lle yn adnabyddus yn foren iawR. 
Dy wed Leland, yn ei hanes o'r Deheudir, yr hwn a gyhoedd- 
wyd yn y flwyddyn 1586, fel y canlyn am lo Llanelli. Gosod- 
af y dyfyniad gerbron y darllenydd yn ei eìriau ef ei him : — 

"At Llanethli, a village of Ridwelli Lordship, six miles 
from Kidwelli, the inhabìtants dig coles, els scant in EidweUi 
land— there be ii maner of these coles ; ring coles for smith be 
blowed and watered ; stone coles be sometime watered, bnt 
never blowed, for blowing extinguÌ8heth them — So that V^- 
draeth Yawr coles be stone coles, Llanethli coles ring coles." 

Er fod adnoddion y Ue yn adnabyddus mor foreu a*r flwydd- 
yn 1586, ni chawsant eu gweithio ond ar scale fechan am 
ganrifoedd wedi hyny. Yr oedd yr hen bobl yn gweìthio 
liawer o frigau y [gwahanol wythienau er yn foreu ìawn. 
Tua'r flwyddyn 1766, agorwyd pwll bychan ar Waunhallt, ger 
Llwyngyfarthwch, o'r hwn y codid glo gyda chwim, neu ótwyn 
fawr, yn cael ei throi gan geffyL Ac yn ddisymwth iawn, pan 
oeddid yn cyfodi dwfr o hono ar ddydd Sul, torodd dwfr i fewn 
íddo o hen bwll oedd wedi ei weithio er cyn cof gan bawb 
oeddynt yn fyw yr amser hwnw. Agorwyd pwU hefyd tua'r 
un amser yn agos i St George, o'r hwn y cyfodid y glo gydag 
olwyn ddwfr. Dygid dwfr i weithio yr olwyn o afon y dref 
drwy gwter a redai dros ben isaf y Ŵem, heibio fiferm y Ty- 
isaf, a than ffermdy Penyfan. Braidd nad ellir gwneud allan 
olion ei redfa yn bresenoL Daeth Mr. Webb o hyd i luaws 
o*r hen sugnedyddion wrtìii agor pwU ar dir Uwynwhilwg. 



yGoogle 



39 

Gweìthìai yr hen bobl lefel, yn dechreu yn Nghaecotton, ac yn 
dyfod allan yn Nghwm Capel üchaf, gerllaw yr Half-way. 
Y mae hen bwll awyr perthynol iddi gerllaw y Stable. Gellir 
canfod ei genau yn bresenol yn Nghaecotton-isaf. 

Agorwyd amryw byllau bychain ar hyd y Wern a*r Caeau 
Gleision, gan un John Allen, Ysw., tua'r flwyddyn 1754. 
Cludid y glo i lan y môr ar gefnau mulod, ac ni Iwythid 
Uongau bychain 20 tunell mewn llai na thair wythnos o amser. 
Gwnaeth Mr. AUen £5 yn ei ewyllys Tw cyfranu mewn Beiblau i 
dlodion y plwyf bob blwyddyn. Cyfranwyd hwy am lawer o 
fiynyddau, ac y mae rhai o honynt i'w cael hyd yn bresenol 
yn meddiant hen bobl, ond dirymwyd ei ewyllys gan y Mort" 
main Act 

Tua'r flwyddyn 1794, deohreuodd Meistriaid Bowen a Eod- 
erick weithio glo yn hen byllau Mr. Allen. Hwy a wnaethant 
y camlas a redai trwy ben isaf y Wern i lan y môr, dros yr 
hwn y cludid yr holl lô a weithient. Darfu iddynt osod rhod 
ddwfr i godi y dwfr, a buont yn dra llwyddianus yn eu han- 
turiaeth. Gweithìent lô yn Mhwll Cae Pulpud, Pwll Comel, 
Pwll Merchant, Pwll Melyn, Pwll üchaf y Wem, &c., a chodid 
y dwfr drwy Bwll y rhod-isaf a Phwll y rhod-uchaf. 

Gweithid glô gan Lady Mansell, tua*r flwyddyn 1791, ar 
dir Penyfingiawdd ; ac yr oedd Pyllau bychain ganddi hefyd 
gerllaw y Sandy, Morfabach, Caeperson, Cae'rhalen, Waunelly, 
Cilfig, &C. Yr oedd rhod ganddi yn codi dwfr gerllaw 
Caemain. 

Tua'r flwyddyn 1796, cafodd un Mr. Gwyn lease gan Syr 
Edward Joseph Sewin*Mansell ar yr holl lo ar ei etifeddiaeth 
o afon y Stradey hyd afon Llwchwr ; ac un o*r telerau ydoedd 
ei fod i gadw pump glöwr yn gyson ar waith. Aeth Mr. Gwyn 
yn feth-dalwr yn fuan, a gorfu amo i roddi fyny y glo i'r 
ochr ogleddol i'r afon Lliedi ; ac felly galluogwyd Lady Mansel 
i roddi lease ì Alex. Baby, Ysw., ar lô Cacmain. Yr oedd Gwyn 
yn'gweithio ei lô gerllaw y Box. Yn fuan methodd drachetn, 
a rhoddodd fynu ei hawl i lô yr ochr ddeheuol i*r afon, i un 
Mr. Townsend, ond ni fu efe yno yn hir, ond gwerthodd eì hawl 
i un Mr, Smith. Mewn ychydig flynyddau, gwerthodd Smith ei 
hawl i Alexander Raby, Ysw., yr hwn a agorodd bwU presenol y 
Box. Mewn blynyddau wedi hyny, daeth y gwaith i ddwylaw 



yGoogle 



40 

General Warde; ac yn y flwyddyn 1819, daeth i Meîstri Sìms, 
WiUyams, Nevill, & Co^ ac y mae yn eu dwylaw hyd y dydd 
heddyw. 

Tua'r flwyddyn 1791, adeiladwyd yr hen Ffwmes gan Meistri 
Giyers & Ingman. Bu yn gweithio ar scale fechan ganddynt 
hyd y flwyddyn 1796, pan ddaeth i feddiant Alexander Raby» 
Ysw. Mae yn debyg fod Mr. Raby wedi rhoddi benthyg arian 
iddynt Tw adeiladu ; ac yn Ue yr arian hyny rhoddasant y 
gwaith i fynn iddo. Nid oedd yma ond un Ffwmes hyd y fl. 
1800, pan adeiladodd Mr. Raby y Ffwmes newydd. Ar y cyn- 
taf dygid y glo o byllau bychain Fenyfinglawdd, mewn certi 
bychaìn, y rhai a dynid gan fìilod ac eidionau; ond yn y flwydd- 
yn 1798, agorodd Mr. Raby byllau Cae*r Ëlms a Chaebad, y 
rhai a fuont yn gweithio am flynyddau. Tn y flwyddyn 1800, 
agorodd bwll Caemain, a gweithiwyd o'r pwll hwnw yr hoU lô 
sydd oddìdan y dref i fynu hyd y Boz. Buwyd yn gweithio yn 
Nghaemain hyd y flwyddyn 1837. 

Dygìd peth o'r mwn haiara dros y môr o Lancashire ac Am- 
Iwch, a chludid ef i fynu Tr Ffwmes dros y reüffbrdd. Dygid 
cryn lawer o fwn o Gwmgwendraeth, o Bontspwdwr i fynu hyd y 
Mynyddmawr. Yr oedd yn cael ei gario ar gefnau mulod, mewn 
cydau rhawn, nes i'r rheilflbrdd gael ei hagor. Yn y flwyddyn 
1802, sef yr 42ain o deymasiad Sior III, pasiwyd deddf er gwneud 
reUfibrdd o'r Flatts^ Llanelb', hyd y creigiau calch a elwir Castell 
y Gareg, yn mhlwyf Llanfihangel Aberbythich. Yr oedd y 
reilflbrdd yn dair ar ddeg a haner o fiUdiroedd o hyd ; ac jrr 
oedd myned a dychwelyd yn gampwaith i bâ,r o gefiŷlau mewn 
diwrnod. Gwnaed yr hoU reilfibrdd ar draul Alexander Raby» 
Ysw. 

Yn y flwyddyn 1802, adeiladodd Mr. Raby Forge gerllaw y 
man y saif tai*r Forge yn bresenoL Yn flaenorol, danfonìd ymaith 
yr haiarn, fel pig iron ; ond gwedi i*r Forge ddyfod yn barod, 
dygid ef i lawr o'r Ffwmes yno i'wrolio, &c. Aeth gwaith y 
Ffwmes yn mlaen yn fywiog iawn hyd y flwyddyn 1807, pan 
ddiweddodd. £r na pharhaodd gwaith y Ffwraes dan Mr. Raby 
ragor nag un flynedd ar ddeg, nijd oes yr amheuaeth leiaf nad efe 
fu yn offerynol i osod i lawr sylfaen tref LlaneUi ; a dylai y 
trigoUon fawrygu ei enw, a pharchu ei goffadwriaeth am hyny. 
Dyraunem gydnabod Arthur Raby, Ysw,, Almaen, mab yr hen 
Mr, Raby, am yr hanes uchod. 



yGoogle 



41 

Yn y flwyddyn 1804, dechreuwyd adeiladu Gwaìth Copr Pen- 
rhos, a dechreuodd weithio yn 1805. Y cwmpeini y pryd hwnw 
oeddynt Meistrí Daniels, Saville, Guest, a Nevill ; ond y cyf- 
enwad presenol ydyw Meistri Sims, Willyams, Nevill, Drace, & 
Co. Dygid y gwaith yn mlaen ar scale fechan, ond fel pob peth 
gwir fawr, cjnyddodd yn raddol o flwyddyn i flwyddyn, fel y 
mae yn awr yn un o'r gweithfeydd Copr mwyaf yn y deymas. 
Ar y cyntaf gwneid y gwaith i fynu o wyth o galcinersy a 
phedwar ar ddeg o ffwmesl Rhwng y Gweithiau Plwm ac 
Arian, ynghyd â*r Gwaith Copr, rhoddîr gwaith i 550 o ddynion 
a thelir iddynt £550 o hûr bob wythnos. Dygir y mẃn o 
Cornwall, Cuba, &c. Mae Melin Rolio ardderchog mevm cy- 
sylltiad â'r Gwaith, yr hon sydd yn troi allan lafnau o gopr mor 
llyfn ag un Felin Rolio yn y deyrnas, ac adeiledir Melin Rolio 
ar scale ëangach y flwyddyn hon. Yn y flwyddyn 1840, adeil- 
adwyd simne fawr i gario ymaith y mwg, yr hon sydd yn 272 
o droedfeddi o uchder. Gweithir glo gan y Cwmni hwn yn 
mhyllau yr Hengastell, Box, Llandafen, Gors, Gelly, a Phen- 
coed, y rhai ydynt oU yn mhlwyf Llanellì. Macnt yn agor 
pwll yn bresenol ar Bryngwyn hefyd. Codir 700 o dunelli o 
lo g^ddynt bob dydd. Mae 3,500 o löwyr yn eu gwasanaeth, 
s thelir £1,700 o hûr iddynt bob pythefnos ; ac felly rhwng y 
gweithwyr copr a'r glöwyr, mae y cwmni hwn ýn talu £3,250 
mewn huriau bob pythefnos. Maent fcl perchenogion yn 
siampl i berchenogion hoU weithfeydd y wlad. Ca y gweithwyr 
copr eu hûr bob nos Fercber, a'r glowyr bob pythefnos drwy y 
flwyddyn, ac ni chaniatânt i unrhy w beth eu hattal. Nid oes 
meistri mewn bod yn teimlo mwy o ddyddordeb yn eu gweith- 
wyr. Yr oedd y diweddar anrhydeddus R. J. NeviII, Ysw., yn 
rhagori yn hyn. Os Mr. Raby osododd sylfaen Llanelli i lawr, 
y diweddar Mr. Nevill a'i hadeiladodd i'w mhaint presenol. 
Heddwoh iV Iwch, a pharch i'w goffadwriaeth. Da genym 
feddwl fod ei feibion talentog yn dilyn ei Iwybrau. Hir oes 
iddynt 

Yn y flwyddyn 1829, pasiwyd Deddf i gael Reilfibrdd o 
bwll Machynys (sef y Nofle Newydd) i Saint David's. Mae 
hon dros ddwy filltir o hyd, ac ar hyd-ddi y cludir glo St Davia*j, 
Uándafen, y Gors, Gelly, St George, àc., i lan y môr. 

Yn y flwyddyn 1830, dechreuwjd y Cambrìan Copper Worhs, 



yGoogle 



42 

gan Meistri George a Thomas Glascota. Farhaodd i weithio 
yn lled dda am gryn. amser. Ýna bu yn sefyll am ycbydig ; 
ac yn y flwyddyn 1838 ail gychwynwyd ef gan y Cwmnl Copr 
Saesonig (JEnglish Copper Company)^ a pbarbaodd yn eu àwy- 
law hyd y flwyddyn 1841. Defnyddir ef yn awr er ys blynydd- 
au fel gwaith Plwm ac Arian gan Meistri Sims, Willyams, 
NeYÌU, & Co., yr hwn sjdd yn myned yn y blaen yn Ilwyddianusy 
dan olygiaetb Mr. Joseph Strìnger. 

Yn y flwyddyn 1835, (Wm. IY, cap. 96) pasiwyd deddf i gael 
reilflbrdd o Lanelli i Landilo, gyda changenau 1 Gwmamman, 
Spith, Mynjddmawr, a Brynamman. Agorwyd bi yn 1841, i 
Gross Inn a Chwmamman, ac y maent yn ei bestyn yn bresenüol 
yn mlaen i Landilo, yr hyn fydd yn ycbwanegiad o saith miUdir 
at ei byd. Mae y reilflbrdd yn cysylltu â'r South Wales Raütoay 
yn LlaneUì, ac yn cyrbaedd dros 28 miUdir o ffordd, a pban 
fyddo Reilffordd Dyffryn Towyyn barod i gwrdd â hi yn Llandilo, 
Eŷdd yr boU lineU yn 36 o fiUdiroedd obyd. 

Mae y cyfalaw (capital) a dreuliodd y Cwmni ami yn £248» 
621. Yr oedd y derbyniadau yn yr baner blwyddyn a derfynai 
y 31 Rbagfyr, 1854, yn £9,058 ISs., a'r treuUau yn £5,593 
16S. 6c ; yn gwneud gweddiU fel elw o £3,464 18s. 6c. Yr oedd 
yr hoU elw yn yr hanner blwyddyn a derfynai ar y 30aÌD o 
Febefin, 1855, yn £1,384. FeUy gwelir fod y Cwmni mewn se- 
fyUfa Iwyddianus. Agorwyd BeUffordd Deheudir Cymru yn 
1853. 

Yn y flwyddyn 1840, sefydlwyd y South Wales Pottery, yr hwn 
a adeüadwyd ac a garid yn y blaen gan WiUiam Cbambers, Ysw., 
byd y flwyddyn 1855. Dygir ef yn mlaen yn bresenol gan 
Meistri Coombs a HoUand, ac y mae y gwaith yn llewyrcbus 
iawn. Gwneir Uestri pridd o bob math ynddo. 

Yn y flwyddyn 1847, dechreuwyd adeiladu Gwaith Alcan 
Dafen, yr hwn sydd oddeutu miUtir a hanner o'r dref. Decb- 
reuodd weîtbio yn 1848. AdeUadwyd ef gan y Meistri Motley a 
Winfcwortb, ond yn fiian daeth i ddwylaw ei berchenogion pre- 
sennol, Meistri PbiUips, Smitb, a'r Cyf., y rbai a'i dygant yn 
mlaen gyda'r egni mwyafi Mae oddeutu 300 o bersonau yn 
gweitbio ynddo, rbwng gwrrywod, becbgyn, a mercbed, a gwneir 
o 900 i 1000 o flychau o alcan bob wythnos. Man dan arolyg- 
iaetb Mr. R. Maclaren. Mae y Gwaitb bwn wedi ycbwanegu yn 



yGoogle 



43 

ddirAnwr yn ddiweddar. Cjnnwysa dri pheiriant galluog, dwy 
forgey a thri morthwyl, un o'r rhai a weithir gan ager. Maent 
hefyd yn ddiweddar wedi adeiladu Nwy-dŷ, a gwnant nwy rha- 
gorol, i oleuo y Gwaith yn y nos. Mae ysgoldý ëang yn perthyn 
i'r Gwaith, ynghyd ag ysgolfeistr ac ysgolfeistres, ac addysgir y 
bechgyn a*r merched mewn rhifyddiaeth, daearyddiaeth, gwniad^ 
yddiaeth, &c. Mae darllenfa ragorol yn perthyn ìV Gwaith, Ue 
derbynir pob math o lyfrau a chyhoeddiadau misol, a rhyddid i 
bob un o*r gweithwyr i gyfranogi o'i breintiau. Mae yr ysgoldỳ 
newydd ei drwyddedu i gynnal addoliad crefyddol ynddo, a*r 
Curad presennol ydy w y Parch. E. Jones. Ymddyga yr holl 
gwmpeini yn garedig a chymmwynasgar at eu gweithwyr. 

Yn y flwyddyn 1852, adeiladwyd Gwaith Alcan y Morfa, 
Uanelli, gan y Meistri Tregoning a*r Cyf. Gwneir oddeutu 500 
o flychau o alcan yn y Gwaith hwn bob wythnos, a rhoddir 
gwaith i oddeutu 160 o bersonau. Mae dan arolygiaeth Mr. 
Octavius Williams, ar gynllun yr hwn mae yr holl Waith wedi 
ei adeìladu. Mae darllenfa gyfleus yn perthyn i'r gwaith hwn 
hefyd, yr hon sydd yn agored i*r holl weithwyr. Maent yn awr 
ynghylch adeiladu yorýc at y Gwaith hwn, ac mor fuan ag y bydd 
yn barod, rhydd waith i oddeutu cant o weithwyr yn ychwanegoL 
Dy wedlr fod y ddau Waith Alcan hyn gyda y rhai mwyaf cryno 
yn líeheudir Cymru. Maent wedi lluosogi tai yn ddirfawr yn 
eu gwahanol gyomiydogaethau. Mae cymmydogaeth Gwaith 
Dafen yn bentref mawr, ac y mae cymmydogaeth Gwaith y 
Morfa yn prysur ddynesu ar ei oL 

Yn y flwyddyn 1853, sefydlwyd Gwaith Haiam, yn hytrach 
Forge Haiarn, gan y Meistri NsyìU a'r Cy£, gerllaw yr Heolfawr. 
Yn awr mae yn feddiant i*r Meistri Nevill yn gyfangwbl, ac mae 
yu myned yn mlaen yn llewyrchus, ac yn debyg o barhau felly. 
Mae y Gwaith dan arolygiaeth Mr. Benjamin Êyans. 

Gidlasem nodi amrywiol weithfeydd bychain ereiU, ond ni 
chaniata ein gofod i ni sylwi ond ar y prif Weithfeydd. 

Yn awr ni a adawn y gweithfeydd, ac a roddwn ychydig o 
hanes y Bwrdeiswy r. Fel y syl wasom yn barod, gwnaed Llanelli 
yn Fwrdeisdref yn nheyrnasiad Edward II, a bu yn y mwynhad 
o'i breintiau bwrdeisdrefol am flynyddau. Dywedir i Chart y 
Fwrdeisdref gael ei cholli mewn modd hynod iawn. Yr oedd 
Ffrancwr dysgedig iawn yn by w yn Nghaallwchwr. Bhy wfodd 



yGoogle 



44 

neu giljdd daeth i feddîant o chart Bwrdeisdref Llanelli. NaiU 
ai yr oedd yn un o*r ymddiriedolwyr, neu yr oedd rhai o'r ym- 
ddiriedolwyr wedi cymmeryd y chart ato i gael eglurhad ar raî 
pwyntiau ynddi. Modd bynag, yr oedd y chart yn ei feddiant. 
Yn ddisymwth torodd rhyfel enbyd allan rhwng y wlad hon a 
Ffrainc, a gorfu amo ffoi yn lladradaidd yn ol i*r wlad hono, ac 
aeth â'r chart gydag ef, ac ni chly wyd siw na miw am dano ef 
na*r chart. 

Yn y fl. 1807, (sef y 47 fl. o deymasiad Sior IIL,) pasiwyd 
Deddf y Bwrdeiswyr, yr hon sydd yn dwyn y cyfenwad can- 
lynol: — **An Actjbr Inclosing Lands in lÀandly, in the County of 
Carmarihenj andfor Leasing part ofihe said Lands, and applying 
the Rents ihereof in improving the Toum and Port of Uanelly** 
Mae'r Award sydd yn rhoddi awdurdod i ddwyn y Ddeddf uchod 
i weithrediad yn dwyn y dyddiad 24ain o Hydref, 1810; yn ol yr 
hon mae y personau canlynol, y rhai a rifant 13, yn cael eu 
penodi yn Ymddiriedolwyr ar y tir ; — John Bees, Alexander 
Raby, Charles Nevill, Henry Eaton, Henry Child, "W'ilbam 
Boderick, William Child, Alexander Baby, ieuaf, a Meîstri 
William Maurice, John Hopkins, William Yalden, George 
Walker, a John Brown. Penodwyd hefyd 156 o fwrdeìsiaid; ond 
yn 1848 yr oedd y rhìfedi wedi eu Ueihau i 12. Gwerthodd yr 
Ymddiriedolwyr ddamau o*r tir er mwyn gwneuthur y gwrth- 
glawdd (embanhnent) ì gau allan y môr. Mae yr Award yn 
rhoddi awdurdod i*r Ymddiriedolwyr i werthu darnau o*r tir at 
dalu unrhy w draul mewn perthynas i sicrhau diogelwch yr eti- 
feddiaeth. 

Fel yr oedd y dref yn cynnyddu, teimlid eisieu Ile cymhwys 1 
gynal cyfarfodydd yr Ynadon (hyd hyny a gynelid mewn ystafell 
yn Ngwestdỳ y Fcdcon) fwy-fwy bob dydd; yn ganlynol, cafodd 
y Bwrdeiswyr Lease gan Thomas Lewis, ysw., tad D. Lewis, ysw. 
Stradey, ar ddam o dir i adeiladu Llysdŷ arno. Mae y Lease yn 
dwyn y dyddiad 20fed o Awst, 1821, ac i barhau bum cant o 
flynyddau, am 5s. y flwyddyn. Adeiladwyd ef gan Mr. John 
Bogers, Saer, a Mr. Thomas Griffiths, Saer-maen. Costiodd 
JC557 15s. 9d. 

Yn y flwyddyn 1828, adeiladodd D,Lewis, ysw. yFarchnad 
Isaf, a W. Chambers, ysw. yr Uchaf, ac agorwyd y ddwy yr uni 
dydd Yn flaenorol i hyn, cynhelid y Farchnad bob ochr i*r heol. 



yGoogle 



45 

o gylch mnriaa, ac oddifewn, 7 fynwent Ar y 23ain o Or- 
phenaf, 1830, cytunodd y Bwrdeiswyr â D. Lewis, ysw. i roddi 
dau ddam o dir iddo mewn cyfnewidiad am y Farchnad. Gelwid 
un dam yn Morfa-bach, ger y Forge, yr hwn a fesurai 2Aì 3r. Op., 
a'r llall Morfa-bychan, gerllaw Safle Beilffordd Deheudir Cymru, 
yr hwn a fesurai 8a. 3jel Op. Nid oes dim toli ar y Farchnad er 
yflwyddyn 1838. 

Yn y flwyddyn 1835, pasiwyd deddf er goleuo y dref â Nwy, 
(5 William IV.) ; ac yn y fl. 1836 dygwyd hi i weithrediad. 
Yn 1839, gwnaeth y Bwrdeiswyr gytundeb â Chwmpeini y 
Nwy, (Gûw Compant/,) yr hwu oedd mewn bodolaeth bedair 
blynedd yn flaenorol, ì oleuo y dref â nwy gyda 45 o lampau 
cyhoeddus, am 1 70 o nosweithiau bob blwyddyn, am yr hyn y 
cawsent £94 lOs. yn flynyddol, sef £2s. 2s. am bob lamp. Yn 
1848, ni chyneuid hwy ond am 135 o nosweithiau, am yr hyn y 
telid £65 y flwyddyn. Mae y lampau wedi eu hychwancgu yn 
ddiweddar; ond byddai yn dra dymunol pe byddent yn cael eu 
goleuo bob noson y byddo yn dy wyll, ac nid yn nhymhor y gauaf 
yn unig. Mae lampau hefyd newydd eu hestyn dros y Wem i 
Lanymôr. Bwrledir yn fuan estyn yr un breintiau i drigolion y 
Nofle Newydd. Parheir i dalu y Cwmni Nwy am y Lampau 
hyn gan y Bwrdd lechyd ; ond siaradant yn gryf am brynu y 
Gwaith oddiwrth y Cwmpeini. 

Bu y tir yn nwylaw y Bwrdeisiaid hyd y flwyddyn 1849, ac ar 
y 9fed o Dachwedd, y flwyddyn hòno, rhoddodd yr Ymddiriedol- 
wyr, saith mewn nifer, eu hawl i fynu i'r Bwrdd lechyd. Yr 
oedd y tir yn werth £500 y flwyddyn, ac y mae yn parhaus gyn- 
yddu yn ei werth. Oddiar pan mae y tir yn meddiant y Bwrdd 
lechyd, mae llawer iawn o ddaioni wedi cael ei wneyd yn y dref. 
Cyfrifir y dref yn un o'r rhai glanaf a syberaf yn y sir. Mae 
gorchwyl o gryn bwys gan y Bwrdd lechyd mewn llaw yn bre- 
6enol, sef dwyn dwfr iachus i'r dref ; ac er nad ydy w wedi bod 
mor Uwyddianus yn ei gylch ag y dymunai, gobeithir y caiff 
ei gwblhau cyn hir. 

Gwedi i*r Re/orm Biü basio, dychwela Bwrdeisdref Llanelli 
aelod i'r Senedd mewn cysylltiad â Chaerfyrddin. Yr aelod 
sydd yn eu cynrychioli yn bresenol ydyw David Morris, ysw., 
Cadeirydd anrhydeddus Eisteddfod Llanelli. 

Yn y flwyddyn 1836, adeiladwyd y Gweithdy ( Workhouse,)jT 



yGoogle 



46 

hwn sjdd yn ddigon helaeth i gynwys 200 o bersonau, ond fel 
mae goreu y modd, nid mynych y mae cynifer ynddo. Mae yn 
perthyn i Undeb Llanelb', y r hwn a gynwys wyth o blwyfi. Mae 
ysgoldỳ yn perthyn iddo, a meistres i addysgu y pliint — ^yr ysgol- 
feistres bresennol y w Miss Smith. Mae yn cael ei gyfrif gan y 
Poor Law Commiasioners yn un o*r Gweithdai glanaf yn y Deau. 
Y meistr presennol y w Mr. Hichard WìUiams. 



PENNOD IIL 

H.VKBS T POBTHLADD. 

Ctnnwysiad :-~Hen Bysgodwyr Llanelli— Anghyfleusdra i Iwytho a dad- 
Iwytho llongau — T London Tier— Llwytho Glo Caslwchwr a Llangenech 
— Agoriad y Dociau— Cynydd trafhidaeth y lle— Ei masnach a gwledydd 
tramor. 

Pb cyfodai un o*r hen forwyr a hwylient i Lanelli er ys canrif yn 
ol, !e, ac hyd yn nod mor ddiweddar â phedwar ugain mlynedd, 
nid adwaenent y lle, gan fel y mae wedi cyfnewid. Nid oedd, y 
pryd hwnw, ond rhyw borthladd bychan disylw, heb ond ychydig 
iawn o longau bychain yn dyfod o fewn iddo. Y brif alwedigaeth 
a ddygid yn mlaen yn y lle oedd pysgota, ac yr oedd lluaws o 
hen bobl yn cael bywioliaeth gysurus wrth bysgota. Aent â'r 
pysgod i'w gwerthu i Abertawe, a phrynent y nwyddau angen- 
rheìdiol yno â'r arían, oble^d nid oedd masnachdai o un nôd yma 
y pryd hwnw. Yr oedd cwrwglau mewn arferiad ganddynt, er 
fod rhai cychod hefyd. Dilynid yr alwedigaeth gan un genedl- 
aeth ar ol y Uall. Parhäai y mab hynaf ar y môr nes y byddai 
farw ei dad. ac yna deuai adref, a chymmerai feddiant o'i gwrwgl 
neu ei gwch, fel ei unìg etifeddiaeth; ac os buasai marw y mab 
hynaf cyn y byddai ei blant yn ddigon hen i gymeryd i fynu ei 
alwediçaeth, trosglwyddid hi i*r ail fab, y trydydd, &c. Y mae 
rhai o'r hen hiliogaeth yn parhau yn y gelfyddyd yn Llanelli hyd 
yn bresenol. 

Nîd oedd yma un doc i Iwylho na dadlwytho Uongau; ond ar 
dywydd teg elai rhai llongau bychain i fynu â llwyth o geryg 
calch hyd odyn y Sandy, a llwy thid peth o lô Lady Mansell ger 
y Bont Haiarn ; ond pan na fedrent fyned i fynu, dygid^ef i lawr 



yGoogle 



47 

yn agos i'r Flatts ar gefnan cefiylan a mnlocli mewn cydau rhawn« 
Deuai Uongau o gryn faintioU fr Flatts â mŵn i Waith y Ff^irmes 
ar y spring tide, a deuai certi y fiermwyr cymmydogaethol iV 
gludo i iynu o lan y traeth. Os na ellid ei ddadlwytho yn ddigon 
buan cyn yr aethai y tides yn isel» taflid ef i lawr i'r traeth; a 
chyn y gellid ei gario ymaith, byddai y tywod wedi cuddio ei 
hanner, a'r môr wedi cymmeryd ymaith lawer iawn o hono; 
ac y mae ugeiniau o dunelli o hono yn gyd-gymmysgedig â'r 
tywod gerllaw i'r Flatts hyd y dydd heddyw. Dygid y glô i 
ymyl y traeth mewn cydau, ar gefhau mulod, yna cymmeríd y 
cydaid glô, a chlndid ef gan ddyn ar ei gefn, ac agorai dyn 
arall ei enau, i'w oUwng i lawr i'r llong. Tr oeddynt yn hir iawn 
yn llwytho Uong yn y modd trafferthus hwnw. 

Angorai y llongau mwyaf gerllaw y lle a elwir yn Flatts yn 
bresennol, yr hwn a elwid y pryd hwnw yn léOndon Tier^ oblegìd 
fod nifer fawr o'r llongau a Iwythid yno yn myned i Lundain. 
Nid oedd dim i'w hamddi%n rhag ystormydd y gorllewin, a 
rhedíÌEi gref y Uanw; ac weithiau byddai yn beryglus iawn amynt. 
Yr oedd y camlas a redai i lawr gyda phen isaf y Wern, ac 
beibio yr Heolfawr, yn cludo i lawr hoU lô pyllau y Wem i làn y 
môr. Yr oedd y camlas yn arUwys i'r môr gerUaw y man Ue y 
saif gefail Mr. Henry Morgan. ArUwysid y glô o*r cychod ger- 
Uaw y man Ue y saif y Lord Ndson yn bresennol, a chludid ef i 
lawr mewn certi i*r Uongau ar y London Tier^ Ue y Uwy thid hwy 
gyda chryn lawer o drafferth. 

Dygid Uawer iawn o lô i lawr mewn cychod o Langenech a 
Chaslwchwr, iV Iwytho ar y London Tier, Tua'r flwyddyn 
1826, daeth ager-long fechan i Gaslwchwr, ac un araU i Lan- 
genech, y rhai a dynent y cychod ar eu hoL Gyda y cychod hyn 
y cludid glô Cwmni Llangenech, hyd nes y gwnaed y Eeilffordd 
ynyfl. 1829. 

Tel yr oedd y Gweithfeydd yn cynnyddu, a'r drafnidaeth for- 
wrawl yn ychwanegu, cynyddodd yr angen am Ddociau. * Yn y 
fl. 1795, gwnaed Doc fechan gan Meistri Bowen a Roderíclc, yn y 
man y saif y Doc Ganol yn bresennol; a'r llong gyntaf a ddaeth 
i mewn iddi oedd un o'r enw Castell Maldwyn, 

Yn y flwyddyn 1799, gwnaed y Carmarthenshire Dockj neu fel 
y gelwir hi yn gyffredin, Doc y Squire, gan A. Baby, ysw. Nid 



yGoogle 



48 

efe a wnaeth y Doc fel j mae yn bresennol. Nid oedd ond nn 
ochr iddi, a hòno oedd yr ochr ddwyreiniol. Yr oedd yn agored 
hollol i hoU ystorroydd y gorllewin. Gwnaed yr ochr orllewinol 
yn y flwyddyn 1813, pan ffurfiwyd y BàUaat-banh. 

Yn y flwyddyn 1804, gwnaed Doc y Gwaith Copr, gan Gwmni 
y Gwaith. Mae wedi ei helaethu amryw weithiau wedi hyny ; 
ac y mae yn cael ei helaethu y flwyddyn hon. Cynnwysa 
Floating Bason ragorol, ac y mae yn le cyfleus i Iwytho a ádA' 
Iwytho llongau mawrion. 

Yn y flwyddyn 1828, pasiwyd deddf i wneyd y JJangenech 
Dock, neu y Doc Newydd. Mae ynddi ddigon o le i gynwys tua 
30 o longau, 300 o dunellì yr un, yn ol y Ddeddf. Cafodd y 
channel o*r bason i'r Flatts ei helaethu a*i ledaenu yn 1840, » 
thrachefn yn 1850. 

Yn y flwyddyn 1813, pasîwyd Deddf, cyfenwad yr hon yw, 
** An Act foff the Improvement of the Namgation of the liẁers 
Buryt Loughor^ and Lliedi^ in the counties of Carmarthen and 
Glamorgan" Yn rhinwedd y Ddeddf hon gwnaed y Ballast'banh 
— ^yr hwn sydd yn ffurfío y Porthladd. Tynwyd y cynllun o 
hono gan Mr. Bond, tadcu li. T. Howell, ysw., a chariwyd ef 
allan gan J. Wedge, ysw. Buwyd o 12 i 15 mlynedd yn ei 
flurfío. Yn y flwyddyn 1853, pasiwyd Deddf i wella ar yr uchod. 
Y mae porthladd Llanelli yn bresenol yn well nag y bu erioed. 
Mae Uy wodraeth y Porthladd yn nwylaw nifer benodol o Gom" 
mimioners, Nid oes ond dan o*r Commissioners cyntefig yn fyw 
yn bresennol, sef, J. T. Wedge, ysw., a J. B. Williams, ysw. 
Moreb. Mae y porthladd yn paihau ar ei gynydd oddìar y fl. 
1800; ond cyn hyny yr oedd ei drafnidaeth forwrol yn myned 
yn Uai braidd bob blwyddyn. Rhif y Uongau gliriodd allan o 1 793 
i 180O sydd fel y canlyn:— 1793, 478—1794, 457—1795, 509— 
1796,520—1797, 411—1798, 328—1799, 381—1800, 331. O 
1800 i 1830 cynyddodd y drafnidaeth forwrol yn raddol ; ond 
nid*i*r fath raddau ag o 1830 allan; oblegid yr oedd y Gweith- 
feydd Haiarn a Chopr yn Uosgi llawer o lô yr amser hwnw, ac 
nid oeddid yn gosod rhyw lawer o bwys ar godi rhagor o lô 
nag oedd yn angcnrheidiol ar y Gweithiau. O 1830 allan» mae 
cynydd y drafnidaeth wedi bod yn rhyfeddol, fel y dengys y 
gyfrés ganlynol : — 



yGoogle 



mm^ 



^ 



49 





Llongau. 


TuneUi. 




LlongraTi. 


Tunelli. 


1831 .. 


816 .. 


53844 


1847 ,. 


. 1764 . 


.. 122650 


1«32 .. 


976 ... 


64864 


1848 .. 


. 2052 . 


,. 145777 


1833 .. 


782 ... 


56858 


1849 .. 


. 1870 . 


.. 125808 


1834 . 


875 ... 


63245 


„ Creek8 „ 


. 974 . 


.. 41926 


1835 ., 


976 ... 


6^887 


1850 .. 


. 1742 . 


.. 125832 


1836 .. 


. 1068 ... 


80931 


„ Creeks ., 


. 1001 . 


.. 48665 


1837 .. 


. 1224 ... 


85495 


1851 .. 


. 1701 . 


.. 122630 


J838 .. 


. 1305 ... 


9Í612 


„ Creeks „ 


. 1000 . 


.. 54894 


^1839 .. 


13*8..',.. 


96705 


1852 .. 


.1594 . 


.. 115054 


1840 .. 


1592 ,,, 


Ì15712 


„ Creeks ., 


. 1012 . 


., 55724 


1841 .. 


. 1360 ... 


108917 


1853 .. 


. 1811 . 


.. 129431 


1842 .. 


1770 ..: 


114964 


„ Creeks .. 


. 999 . 


.. 59897 


J843 .. 


1821 ... 


124893 


1854 V. 


. 1833 . 


:. 158915 


1844 .. 


. 2056 .... 


143479 


„ Creeks .. 


. 970 . 


.* 64810 


1845 .. 


2061 ... 


149909 


1855 .. 


. 1877 . 


.. 148353 


1846 .. 


2170 ... 


166890 


„ Creeks .. 


. 1023 . 


.. 68550 



Mae y gjŵes uchod yn cynwys yr holl lô a Hwythwyd yn y 
porthladd, y Glô a'godir yn Llanelh', aV glô á ddygir i lawr 
gyda Éeîlffordd Cwmamman. Gwelir oddiwrth y Gýfrés ùchod 
fod cynỳdd traf nîdaèth forwrol y Ue wedi bod yn fawr. íawh. Yn 
1831 rhif y Ilongau a Iẃythid oedd 816, y^ carió 53,^44 o 
dunelli, tra yr oetì y rhifedi yn 1855, yn 2,900, yncarip 216,903 
o dunelli. Nid ydym yncredu y gall un potthladd yn Nghymru 
ddangos cymaini o gynydd mewn masnach mewn can Ileied o 
nmser. Mae ei mhasnach forwrol yn ymddibynu yn bênaf ar 
ei hadnoddion. . 

Yn y blynyddau diweddaf dygir yn mlaen drafnidaeth helaeth 
iawn â Ffíraìnc; nid yw yn un syndod i weled deg ar hîugain o 
longau Ffrengig yn y porthladd yr un pryd. Ac yn wir mae y 
lle hwn yn dibynu Uawer ar Ffrainc am ei fasnach mewn copr 
a phlwm ; yno yr â y rhan fwyaf o*r copr a*r plwm o wneir 
ynwu Cariwyd trafnidaeth fawr rhwng y lle hwn a'r India Or- 
llewinol am flynyddau lawer. Nid yw y drafnidaeth hono yma 
yn awr ; ond bwriedir eì chael yn fuan eto. Mae pob argoelioa 
y bydd i drafíiidaeth forwroly lie gynyddu yn barhaus. 



yGoogle 



50 



PENNOD IV. 

HAHE8 CRBFTDDOL T LLE. 

Ctnnwysiad: — Sefydliad Ymneillduaeth yn lianelli — Capeli Amrîbyn- 

ol Capeli y Bedyddwyr — Seíydliad y Methodistiaid Calfinaidd 

Capeli y Wesleyaid — Haelioni Crefyddol y lle — ^Ehifedi y rhai a 
^chant i foddion gras, &c., yn 1851. — Dosraniad newydd y plwyf 

Dynodir y Cymry hyd yn nod gan genedloedd ereill, fel pobl 
ddefosiynol a chreíyddol iawn. Yn wir, eu crefydd yw eu prif 
hynodrwydd. Gwiriant y dywediad hwnw o eiddo un o*n hen 
fbirdd, " Eu Nêr a folant.** Fel yr ydym wedi sylwi yn barod, 
yr oedd Pabyddiaeth wedi bod yn frigog iawn yn y plwyf, a Phro- 
testaniaeth wedi hyny yn cael cryn lawer o ddylanwad ar y 
bobL Gwûaeth Ymneilldaaeth ei h^nnddangosiad yn Llanelli 
tua'r fl. 1650. Dechreuwyd pregethu gan yr YmneiUduwyr yn 
Cribyn Walter, ger y Felinfoel, yn y fl 1650, a buont yn addoli 
mewn t^welwch hyd adferìad Siarl IL, yn 1660, pan gododd 
erlidigaeth lem amynt. Buont yn wasgaredig, yn cyfarfod liw 
nos mewn manau dîrgel yn y gymydogaeth. Mae ilawer o fanau 
tuag ochr Troserch wedi eu cysegru gan eu gweddiau. Ni 
feiddient wneud eu hymddangosiad ger y dref, ac felly cadwent 
eu cyfeiUachau mewn rhyw gwr pell o'r wlad. Ymffurfiasant 
yn Eglwys wedi hyny yn Llanedi, dan olygaeth y Parch. Stephen 
Hughes, Mydrim. Bobl grefyddol Llanedì, ystyriwch fod 
crefydd wedi ei phlanu yn mysg eich hen deidau gan yr anfarwol 
Stephen Hughes, seraff sir Gaerfyrddin. Arferai Annibynwyr 
Llanelli fyned i Lanedi i addoli am flynyddau lawer. Dechreu- 
wyd pregethu yn Llanelli yn y fl 1770, gan Mr. Thomas, Ffos- 
yrefail, Llandilo-fach. Ni phregethid yn fwy mynych nag 
unwaith bob deufis yma am gryn ddeng mlynedd. Cafwyd dam 
o dir i adeiladu Capel gerllaw man Ile yr oedd tŷ wedi bod, a 
elwid Tŷ Als, a ffynon wrth ei gongl a elwid Ffynon AIs ; ac yn 
y flwyddyn 1780, adeiladwyd capel, a elwid Capel AIs, yr hwn a 
helaethwyd yn y flwyddyn 1827 ; ail-helaethwyd ef yn y fl. 1830, 
ac helaethwyd ef y drydedd waith yn y flwyddyn 1852, ac y mae 
yn awr yn un o'r capeli harddaf yn Nghymru. Mae yr eglwys 
yn cynwys rhwng 500 a 600 o aelodau. N!d oes un eglwys yn 
ftvy haelionus yn perthyn i*r enwad. Y gweinidogion cyntaf fu 



yGoogle 



51 

iddi oeddynt y Parchedigion £van Dayies a Howeli Wiüìams ; 
a*r gwtíinidog presennol yw y Parch. Dayid Rees, 

Yn y flwyddyn 1839. ffurfiodd ychydig o aelodau Oapel Als 
eglwys Saesoneg yn Heol-y-Parc, Llanelli, Ei gweinidog cyntaf 
oedd y Parch. James James (lago Endyn) yr hwn a fu yma am 
yn agos i ddwy flynedd. Yn 1841, urddwyd y Parch. Thomas 
Roberts yn weinidog, yr hwn, wedi hyny, a syo^udodd i Gaer- 
loyw. Y gweinidog presennol yw y Parch. R Hancock. 

Yn y flwyddyn 1841, ffurfiodd ychydig o aelodau Capel Als, 
eglwys Síloa, Glanymôr. Ei gweinidog cyntaf oedd y Parch. T. 
Recs. Llafuriodd yn eu plith o*r flwyddyn 1842 hyd 1849, pan 
symudodd i Cendl. Dilyiiwyd ef gan y Parch. David Dayìes, 
ac yntau mewn ychydigflyddyddau gan yParch. Thomas Dayies, 
gynt o Lansamlet. Mae y capel wedi ei ail-adeiladu, ac agorwyd 
efynmis Mai, 1856. Mae yn gapel hardd iawn. Ymddengys 
fod crefydd yn llewyrchns yn «u plith. 

T BEDTDDWTR. 
Braidd nad oedd y Bedyddwyr wedi dechreu mor foreu â'r 
Annibynwyr. Mae yn ddiamheu mai hwy oeddynt y blaenaf yn 
nghyinydogaeth uniongyrchol y dref. Yr ydym yn cael fod cy- 
nulieidfa oFedyddwyr yn cyfarfod mewn tŷ anedd ger y Felin 
Isaf, yn y flwyddyn 1653. Yr oedd dyn o*r enw Anthony 
Mathews yu byw yn y Felîn, ac efe oedd â *r llaw flaenaf gyda*r 
achos. Bu erlid enbyd arnynt tua'rflwyddyn 1661, ac yn ystod 
yr amser hwnw cadwent eu cyfarfodydd yn yr Alltfawr, plwyf 
Uanon. Aeth amryw o honynt i'r America yn ystod yr erlid- 
igaeth hon. Wedi hyny ymsefydlasant yn Eglwys yn y Felin- 
foel. Yn y flwyddyn 1773, cyfodasant gapel yn mhen isaf y 
dref ; ond ni chedwid addoliad cyson ynddo am lawer iawn o 
flynyddau. Yn 1822, gwnaethant gyfnewidiad â Mr. Roberts — 
rhoddasant y dam tir oedd dan gapel pen isaf y dref, am y dam 
tir ar yr hwn y saif Capel Seion yn bresenoL Adeiladvíryd Capel 
Seion yn 1 822, ac ail-adeiladwyd ef y n 1 838. Bu mewn cysylltiad 
íTr Felinfoei hyd y flwyddyn 1831, pan gorffolwyd hi yn eglwys 
ar ei phen ei hun. Ei gweinidog cyntaf oedd y Parch. Dayid 
Bowen, ac urddwyd j Parch. James Spencer yn gyd-weinidog ag 
ef rni blynyddau gwedi ei hymgorffoliad. Ei gweinidog pre* 
iíennol yw j Parch. J. R. Morgan (Hettrwg.) Mae yn eglwys 
gyfoethog, ac yn cynwys rhwng 300 a 400 o aelodau. Y mae 



yGoogle 



52 

Capel bTchan yn perthjm i Seion 711 Nghwinbach, yn yr hwn y 
cynnelir Ysgol Sabbothol, ac y pregethir yn lled fynyoh. Bwr- 
iâda y Bedyddwyr sefydla Eglwys Saesnig yn Llanelli yn fuan. 

Tn 1840, ffurfiwyd Eglwys Bethel, Glanymôr. Adeiladwyd y 
capel y flwyddyn bòno, a ohafodd ei hehiethu yn 1850. Y gwei- 
nidog yw y Parch. W. Hughes, yr hwn sydd yn Uafurio yn eu 
pUth er ys ddeuddeg mlynedd. Mae y capel yn cael ei adgyweirio- 
y flwyddyn hon, (1856.) Mae yr eglwys mewn 8efyJl& dra blo« 
deuog. Bhìfa yr aelodftu rhwng 300 a 400. 

T METHODISTIAID CALPINAIDI>. 

Dechreuwyd achos y Methodîstiaid Calfinaidd yn y Ue hwn 
mewn dttU hynod îawíoU Yr oedd Mr. Jones, Uangan, yii preg- 
ethu yri Ued'fŷnyoh ỳn y Goppa-fach. Yr oedd y son am dano 
mor glod&wr, M yr oeâd Uul>édd yn tyru ar ei oL Un Sabboth 
cymundeb, aeth dan o aelodau y Beéiyéà.wyiç yn y Felinfoel iV 
wrando ar ol y cwrdd boreuol^ yn Ue-aros i'r cymundebyny 
prydnawn. Yr oedd ganddynt o wyth i l^w mìUdir o ffordd. 
Ám yr afrçolaeth yma galwyd hwy i gyfrif, yr hyn a achlysur* 
odd eu hyníad^wiad o'r Felinfoel, ac unasant â'r Methodîstîaidyn 
y Goppa'%îh.' Bnw un oedd Walter Bowcn, dilladydd a mas- 
nachydd (^ti^i^ y diweddar Barch. John Bowen,) ac enw y llaU 
oedd Henry.Bèe?, tyddynwr, (tad Mr./^illiam Rees, Cilfigp 
Cottage« ) Ychy^ig wedi hyny, ymffur^asa ntyn eglwys mewn 
tŷ anedd yn y dre£ Cyferfyddent yn nhỳ hen ferch weddw o'r 
enw Martha,, a gelwid yr ymgynuUiad yn Societg Martha» 
Dechreuwyd pregethu yma yn y flwyddyn 178d ,meẃn tŷ yn y 
dref a elwid GelUoji, ger CulheoL 3u yr aelodau yn myned i 
gymuno am flynyddau i Gapel Llanlluâi^ a'r Goppa-fisu;h. Ond 
o'r diwedd Uwyddasant 1 gael y cymundeb i GeUion, a Mr. DavÌ8» 
Cynwyl, fu yn gweini yr ordinhad yno gyiítaf. Yn GeUion y 
cynhaiiwyd yr Ysgol Sabbothol gyntaf yn.LlanenL 

Aeth Gellion yn rhy fach yn fuan; ac yn y flwyddyn 1809 
adeUadwyd capeí bychan yn y man y saif y capel presenol, ac 
adgy weirîwyd ef yn y fl^ddyn 182 1 . Cynyddodd yr eglwys, a 
Uuosogodd y gynuUeidfa yn fawr, fel y teimUd angen am gapel 
ëangach. Felly, yn y flwyddyn 1840, adeUadwyd y capel pre- 
sennol, yr hwn a gostiodd £1,600; ac eranrhydedd iddynt, nid 
oes dim o*r ddyled yn aros. Rhifa yr aelodau dros 300. Y 



yGoogle 



53 

flwyddyn hon maent wedi dechreu adeilada Capel tlws gerllaw 
Safle Beilffordd Dehjudir Cymru. Mae cangeu-jsgol perthynol 
iV Methodìstiaid gerllaw y Ffwmes, yr hon sydd yn llewyrchus 



T WESLEYAID. 

Dechreuwyd achos y Wesleyaid Saesoneg yma tua*r flwyddyn 
1793, ac y mae wedi cynyddu llawer wedi hyny. Bu yr achos 
Cymreig yn isel iawn drwy y blynyddau; ond y mae wedi ad- 
fywio ychydig yn ddiweddar. Mae. y Wesleyaid Saesoneg 
newydd orphçn adeiladu capel ysblenydd yn y Gothic style^ yr 
hwn a agorwyd yn mis Mai, 1856 j costiod4 oddeutu £1,500, ac 
nid o^ ond £300 o ddyled.yn arçts ajmo yn bresennoL Mae y 
Cymry wedi prynu hen gapei y Saeson, ao y maent wedi dech- 
reu cyníJ eu haddoliad'ynddo er dechreu Mehefin, ac hyderwn y 
bydd iddynt fyned; yn mlaen yn fwy llewyrchus nag yn y blyn- 
yddaudiwêddat. 

Ma0 Llfiiielli yiL dçíiarebpl ».m ei haelioni crefyddoL Efalhii 
nad oes u^ gymydog^t]i yn Nghymru yn cynwys y fath rifedi 
mawr o*? dost^^ìirtli gw^ithgar, mçr.haelionusatbethau crefyddoL 
Mae y trigi^ioft. w.e<}i et^ dy8g\i i gyfranu fel y mae yr Arglwydd 
yn eu llwyddo*-, Bytht n^ yinadawed yr yshryd haelionus a de- 
fosiynol hwn â.thrÿ lÌMijelJii. 

Ýn ol y cyfrifiad diw^dftfai^awd, s,ef yç y flwyddyn 1851, 
rhifedi y personau oeddynt yî^ajîdáU yn Eglwyai. y dref, oedd 
1313, a rhiíèdi y rhai a addolent yn y Capeli Ymneillduaidd oedd 
6923. Yr oedd hyn yn rhifedi mawr iawn içewn cyferbyniad i 
rif ytrigoÜon. 

Yn 1848, rhapwyd y plwyf o newydd, i ddybenion eglwysig. 
Ffurfiwyd Dûírteí newydd ; adeiladwyd eglwys a phersondŷ yn 
1849, yr hon a elwir St ^Paul's, aç a waddolwyd gan y Dirprwy- 
wyr Eglwysig. Ma^ DUtrict St. JPaul's yu cynnwys rhan o 
Faenor y Westfa. Pobloga^th y District yn 1851 oedd 3056, oV 
ihai yr oedd 77 yn Westfa. Ofifeiriad St. Paul's ydyw y Parch. 
Dand Edward Williams, a chynhelir on gwasanaeth Cymraeg 
a dau Saesoneg bob Sẃbath. 

Adnewyddwyd ^lwys y Plwyf yn y flwyddyn 1849, ac y 
mae yn Eglwys hardd i*w ryfeddu. Y Ficar presenol ydyw 
y Parch. Ebenezer Morris, a'r Curad y w y Parch. D. M. Bees. 



yGoogle 



54 
PENNOD V. 

SEFTDLIADÀU T LLE, TNGHTD A*I GTNTDD a'i BAGOLTGON. 

Cynwtsiad:— SefydlÌÄdau y Ue— Y Mechanics' Institution— YsjoUon— 
Banc Cynilo Baddonau — Cynydd y lle mewn tai, trigolion, &c. ^ 

Bliifedi y Genedigaethau a'r Marwolaethau — Bhiíedi yr etholwyr 

Bhagolygon y lle. 

Mae rbyw wmredd o sefydliadau elusengar yn Llaiielli. Nid 
ydym yn credu fod un dref yn Nghymru o*i maint yn cynwys 
cyniftT. Mae yn ail i wyrth cyfarfod ag un dyn yn y plwyf nad 
y w yn perthyn i un o honynt. Mae hyn yn dweyd llawer am 
duedd darbodol y trigolion. Mae Cyfrinfaoedd lluosog iawn gan 
yr Odyddion a'r Iforiaid. Ond i fyned heibio y Cymdeithasaa 
uchod, sylwn ar Gymdeithasau celfyddydol ac addysgiadol y ile. 

Mae aelodau y Mechanicií Institution hyd yma yn cynal eu 
cyfarfodydd yn yr ysgoldŷ sydd mewn cysylltiad â Chapel Heol- 
y-Parc Mae mewn bodolaeth er ys tua deng mlynedd. Y mae 
llyfrgell ëang yn dal cyaylltiad â'r sefydliad, ac y mae cyfle bob 
wythnos i gyfhewid y Uyfrau a gymmerir allan gan yr aelodau. 
Traddodir darlithiau gan rai o'r pwyllgor, neu ddarlithwyr öyf- 
logedig, bob pytheíhos yn ystod misoedd y gauafc Gwneir y 
pwyllgor i fynu o brif foneddigion y dret T lly wydd presenol 
yw W. H. NeYÌll, ysw., yr ysgrifenyddion mygedawl ydynt y 
Meistri Roderick a HoweU, a*r Llyfrgellydd yw Mr. Gri£Sth 
Jones. Mae Cymdeithas Ddadleuyddol yn dal perthynas â*r 
sefydliad, yr hon a ddygir ya mlaen mewn dull hollol foneddig^ 
aidd. Symudir y sefydliad i'r Átheiuettm mor fîian ag y byddo 
yn barod. Bydd yr adeilad hwnw yn addum i'r dref, ac yn glod 
mawr i'r boneddigion sydd âV Uaw flaenaf yn ei adeiladaeth. 
Teimlid angen ystafell gyfleus yma i gynnal cyfarfodydd cy- 
hoeddus, megys darlithiau a chyngherddau. Mae ystafell ëftng 
yn yr Athemjnan yn cael ei gwneyd er cyflenwi y di£fyg hwn ; a 
bydd yr AthenauM yn fath o Exeter Hall i*r holl enwadau cre- 
fyddol, a'r boblogaeth yn gyffredinoL Bydd yn gafiaeliad mawr 
i'r dref a'r ardal. Gobeithio y bydd i'r holl enwadau werth- 
fawrogi y cyfle a gynygir iddynt, fel na byddo i deimladau neb 
gael eu dolturio wrth gynal cyngherddau ac areithiau yn nhŷ yr 
Arglwydd. 



yGoogle 



55 

Mae darllenfa gyflens mewn cysyUtíaid â Foundry a Gwaîth 
Haiarn B. Nevill, Ysw., ar y Wem, ao nn arall yn dal perthyuas 
ft Gweithiau Alcan y Daftn a'r Morfa. Ca y gweithiwr fantais 
i wybod holl Newyddion y Wladwriaeth, a hyny yn Ued rad. 
Mae y Meistri haelionus hyn yn ystyricd mai y ffordd brìodol î 
ddyrchafu dyn y w ei addysgu yn briodoL 

Mae Ysgol Normalaidd ragorol yn y dref, y bechgyn dan 
olygiaeth Mr. Joseph Bamecutt, aV merched dan olygiaeth Miss 
Scott Maent eill dau wedi enill Certificates y LlyWodraeth. 
Cynwysa, rhwng y bechgyn a'r merched, rhwng pedwar a phum 
cant o blant. Yr oedd yr ysgol yn cael ei chario yn mlaen ar y 
cỳntaf ar yr egwyddor wirfoddol, a pharhaodd yn Ilewyrchus am 
gryn amser ; ond galarus y w dweyd, Uacâodd cyfeillìon addysg 
rydd yn eu cyfraniadau, a gorfodwyd y Pwyllgor, yn erbyn ei 
ewyllys braidd, i droi at y Llywodraeth i ymofyn am gymborth, 
yn hytrach nâ gadael Vr sefydliad fyned dan warth. Mae yn 
awr yn myned dan arholiad Goruchwylwyr y Llywodraeth bob 
blwyddyn. Yn yr arholiad diweddaf, enUIodd yr ysgolfeistr a*r 
ysgolfeistres enw da iddynt eu hunaìn, drwy fod y Pupü 
Teachera yn myned trwy eu harholiad yn anrhydeddus. Maeyr 
ysgol wedi ei dyrchafu yn uchel yn ngolwg y dref a'r wlad. 
Lly wodraethir hi gan bwyUgor o foneddigion parchusaf y dref. 

Mae Ysgol lewyrchus hefyd yn yr Heolfawr, dan olygiaeth 
Mr. David Williams a Miss Fumace. Mae Mr. WiUiams hefyd 
wedi eniU Certificate y Llywodraeth, a*i Ysgol yn myned dan 
arhoUad Gomchwylwyr y Lly wodraeth bob blwyddyn. Mae yr 
Ysgol hon yn dal cysylltiad â Gweithfeydd Meistri Sims, 
WiUyams, NeviU, a'u Cwmnî, ac yn Uuosog iawn. Mae ysgol- 
heigion a Phupil Teachers Mr. WiIIiams yu dwyn clod iddo yn 
mhob arhoUad a'i ysgol yn uchel eì bri. 

Mae yma Ysgol Fabanod (Infant School) yn cael ei chynal yn 
Proêpect-Place, ac y mae cynnuUiad mawr iddi. Mae dan olyg- 
iaetb Miss Dovey, ac yn cael ei Uywodraethu gan bwyUgor o 
foneddigion a boneddigesau y dre^ 

Mae Bank Cynilo (Suving$ Banh), yn cael ei gynal bob dydd 
lau, yn nhŷ Mr. HopUin Beran, HeoI-y-Parc, yr hwn yw yr 
ysgrifenydd. Sefydlwyd ef yn y fl. 1847. Yn y cyfrif a wnaed 



yGoogle 



56 

yn mis Tachwedd diweddaf^ yr oeddid wedi talu 1 fewn y swm o 
£7,778 lOs. yn ystod y flwyddyn ; mae yn Uwyddianns iawn, 
ac y mae dros £l,00p ynddo yn awr. Y Trysorydd hyd ei 
farwolaeth oedd y diwçddar 'iü J. Neyill, Ysw. Bwriedir adeil- 
adu tŷ rhagorol iV gynal ynddo yn fuan, yr hwn sydd i fod fel 
cof-golofn i'r diwéddar B^ j. îíevill, Ys^r. Y Trysorydd pre- 
•enol yw W. Ä N<*vîll, Ysw. 

Mae Baddonau ardderchog ar g9fi\ eu hadeiladu, ac agorir hwy 
i*r cyhoedd yn fuan. Safant gerllii\^ Ysgoldŷ LlaneUi. Adeilad- 
wyd hwy gan William Chambers» Yftw., a byddant y n yohwanegiad 
mawr at ardderchogr wydd y Ue. Maent yn )sicr o due4(la cr i«chy d 
a llesiant pawb a ymwnant â hwy. . . . ^ ;. , , 

î^ae cynydd y Ue wedi bod yn gyflym iawn., Yç -y.fl.. 1780, 
nid oedd yn y FwrddisdrèfyChwaneg na 140 o dai, ae oddeutu 
900 o drigolion. Ki fu dim cynydd mewn tai, nac ond ychydig 
mewn poblogaeth, o'r fl 1700 hyd 1801. Y tŷ cyntaf ychwaneg- 
wyd at y lle ydöedd 'y tỳ sydd yn nesaf i Gapel y Wesleyaid. 
Adeiladwyd cÿ yn 1801, gan un Walter Bowen. Bu y cynydd 
yn^ynod gyflym 1801 hyd 1831. O 1850 i 1856 mae y 
cynydd fel y ôafjlyn :— Rhif y tai yn 1850 oedd 1552, tra maent 
yn awr yn.lftSO. 

Yr oedd y boblogaeth, wrth reswm, yn cynyddu gyda'r un 
cyflymder. 

Poblogaeth y fwrdeisdref,— 1801, 1811, 1821, 1831, 1841, 1851 
Dim cyfrif, eto 2621, 4173, 7123, 8566 

Mae cynydd y Fwrdeisdref cr 1851 wedi bod yn fawr iawn, 
ac y mae yn ddiamheu genym fod poblogaeth y Fwrdeisdref yn 
12,000 ynbresenoL 

Mae poblogaeth y plwyf wedi cyayddu fel y canlyn: — 

Poblogaeth y plwyf yn 1801 1831 1841 1851 
Ydoedd 2,072 7,646 11,165 13,516 

Mae y plwyf wedi cynyddu Vr un graddau a'r Fwrdeisdref. 
Wele yn canlyn gyfres gyhoeddedig y Registrar-General o bobl- 
ogaeth Maenorau Llanelli yn y flwyddyn 1851, yn|;hyd â chyn- 
yddy plwyf o 1841 i 1851 :— 



yGoogle 



57 





Males. 


Females 


Totalin 
1851.J 


totaió/ 

each 

Parish 

in 1841. 


Inon. 


Llandly, Borough Hamlet 
Do. Westfe do. 
Do. Hengoed do. 
Do. Berwick da 
Do. GlTn da 


4182 
566 
743 
766 
401 


4384 
525 
742 
749 
549 


8556 
1091 
1484 
1515 
860 


... 
11165 




Total of Llanelly 


6657 


6859 


13516 


SS51 



Gwelir oddîwrth y daflen nchod fod y cynydd mewn 10 
mlynedd, o 1841 i 1851, yn 2851. 

Yn y fl. 1776, swm y tâl tylodi s gesglid yn y flwyddyn oedd 
£32 138. Yn 1803, yr oedd wedi ychwanega i JB688. Yn 
1848 yr oedd yn £1,829. Yn 1855, yr oedd yn £1,828, sef 
Uai o £1 na 1848. Mae trethi Llanelli yn Uai nag un plwyf 
cymydogaethol. 

Rhifediyr Etholwyr CFoter«J yn y Fwrdeisdref yn y flwy- 
ddyn 1882 oedd 125, ao yn 1837, 168, tra yr oeddynt yn 1855 
yn 190. 

Dengys y gyires ganlynol nifer y Genedigaethaa a'r Marwol- 
aethao, ynghyd â'r achosion o'r Marwolaethan, yn y JÜOMdlif 
District o'r flwyddyn 1837 hyd 1849 :— 





1837 


1838 


1839 1840,1841 


1842 


1843 


1844 


1845 


1846 


1847 


1848 


1 




to 


to 


to 1 to 


to 


to 


to 


to 


to 


to 


to 


to 




1838 


1839 


18401841 


1842 


1843 


1844 


1845 


1846 


1847 


1848 


1849 


H 


Births . . 






355 


367 


389 


408 


409 


371 


410 


395 


373 


399 


3876 


Deaths . . 


156 


189 


188 


214 


179 


205 


155 


196 


262 


218 


221 


145 


2338 


Consumption 
Typhu8Fever 


37 


16 


24 


25 


16 


22 


21 


33 


20 


93 


28 


25 


290 






2 


3 




2 


1 




5 


5 


8 


2 


28 


Contin.Fever 


27 


20 


17 


14 


25 


7 


7 


n 


9 


14 


18 


6 


170 


Bemit. Fever 


2 




1 


6 




4 




6 


11 


6 


4 


2 


42 


Scrofula . . 






1 


1 


6 


2 


3 


8 


2 


4 


3 


2 


27 


Marasmus . 




« 


15 


19 


13 


17 


8 


18 


9 


7 


10 


6 


125 



Yn ol y daflen ganlynol dangosir nifer y Genedìgaethau a'r 
Marwolaethau oV laf o Ebrill, 1843, hyd y 31ain o Fawrtb, 
1849 :— 



yGoogle 



58 





BIBTHS. 


GXXMS 

Total fbr 
the SeTen 




1848 


1844 


1845 


1846 


1847 


1848 


1849 


YeMTS. 


J^ltlft,., 


84 
60 
75 
89 


76 
67 
67 
98 


79 
63 
71 
75 


80 
78 

85 
82 


75 
79 
57 
81 


83 
63 
55 

74 


81 
82 
64 
75 


558 


Sentember ......... 


487 


Decŵnber 


474 


March 


574 






Total for the year 


308 


808 


288 


320 


292 


275 


302 


2093 




DBATH8. 




Jane 


21 
31 
46 
54 


31 
38 
36 
37 


29 
31 
38 
39 


45 
43 
53 
56 


57 
25 
45 
42 


67 
41 
43 
51 


35 
26 
23 
36 


285 


8eDtember 


235 


Dẅember ..f^Tf" 


284 


March 


315 






Total for tho year 


152 


142 


137 


197 


169 


202 


129 


1119 


Increftse of Births) 
on Deaths each year 3 


156 


166 


151 


123 


123 


73 


182 


974 


Increase of Bìrths 
March, 1842, a 


OTer the Beaths from July, 1841, to 
av. • 


90 






To 


tal 


1064 













Yn y fl. 1852, yr oedd y genedigaethau yn 434, a*r Manptol- 
aethau yn 239. 

bhagÓltoon t llb. 
Ni8 gellir archwilio cymydogaeth Llanelli, heb ganfod ar un- 
waith íbd natiur megys wedi gwastraffu ei thrysorau tan-ddaearol 
îddi, a bod dyn, trwy ei ddyfeisgarwch al ymdrechion, wedi ea 
troi i fantais. Mae yr holl wlad oddiamgylch wedi ei chyfoethogi 
á mŵnau gwerthfawr; ac yn mha gyfeiriad bynag }t edrychom, 
cafiiyddwn weithfeydcl mawrion a simneiau uchel yn saetbu mŵg 
yn golohiau tewion i'r cymylau. Ar y gwastadedd gerllaw y 
môr, gwelir un o*r Oweìthfeydd Copr mwyaf yn Nghymru, ac 



yGoogle 



59 

beb fod yn mhell oddiwrtho gwelir Gwaith Arian aPhlwm. Tn 
yr un gymydogaeth gwelir hwylbrenaa dyrchafedig y Uongau fel 
cynifer o elltydd o goed yn y gpvahanol nofleoedd, a*r rhai hyny 
yn cynwys rhai yn perthyn i bob cenedl yn Ewrop. Canfyddir y 
cerbyd-resi galluog yn orlwythog o fŵnau gwerthfawr y gymyd, 
ogaeth, aV llongau mawrion yn cario allan filoedd o dunelli o hono 
î wledydd ereilL Os edrychir ychydig i*r wlad, canfyddir pyllau 
glôyn afrifed, ynghyd â gweithfeydd lluosog ereill; mewn gair, 
mae y lle yn fy wyd i gyd. 

Gyda golwg ar ragolygon y Ue, maent yn amrywiol a lluosog. 
Mae y fath gyflawnder o Lô yn y gymydogaeth fel nad y w yn 
debyg y gweithir ef allan am flynyddau lawer. Dywedir fod 
Cawg Glo Deheudir Cymru yn cynwys 420 o haenau o Lô, ac y 
mae Llanelli ar ganol y Çawg hwnw. Nid oes ychwaneg nâ 8 
o'r Gwythieni hyn w«ii eu gweithio etto. Rhwng yr holl weith- 
feydd Glo sydd yn y plwyf, mae ychwaneg nâ 1,200 o dunelli^ 
Lô yn cael ei godi bob dydd, gan fod 700 o dunelli yn cael eu 
codi gan Gwmni y Gwaith Copr yu unig. Yn ol y cyfrifiad 
hwni, gweithir 374,400 o dunelli yn flynyddol. Mae hyn yn 
gamedd ddychrynllyd o Lô ; oad y mae yma ddigon i weithio yn 
ol yr un cyíàrtaledd am ganrifoedd lawer. 

Mae cryn siarad yn bresenol am gael cang^ o Beilffordd 
Deheudir Cymru i'r Carmartìienshire DocJt, a gwneudlianelli yn 
borthladd i Iwytho Glo Mr. Stanley o Gaergynydd, Morganwg, 
yn nghyd â GIo amrjrw byUau ereill yn Morganwg. Os cymer 
hyn le, fel y mae yn eithaf tebyg, bydd yn ychwanegiad mawr at 
drafhidaeth forwrol y Ue. 

Mae Reilffordd Llanelli a Llandilo yn nno Llanelli â Chwm- 
aman, Cross Inn, &c, y rhai a ddanfonant eu hoU g^myrch ymaith 
drwy Llanelli. Yn wir, mae y rfaan fwyaf o*r drafhidaeth a 
ddygir yn mlaen yn y Nofle Newydd yn dal cysylltiad â'r lleoedd 
uchod. Mae y Reilffordd y flwyddyn hon yn cael ei gwneud yn 
mlaen hyd Llandilo, lle daw i gyfarfod â Reilfibrdd Dyffryn 
Towy, yr hon sydd bron yn barod Bydd yn sicr o ychwancgu 
Hawer at drafnidtteth Llanelli, oblegid danfonirholl f^n plwm 
Rhandirmwyn lawr ganddi. Bydd yn gyfleus iawn yn yr haf i 
gludo lluoedd i dyfroedd iachusol Llanwrtyd a Llandrindod. 

Hefyd, mae y Gweithfeydd lluosog sydd yn y gymydogaeth yn 
'^icrhau Ilwyddiant y Ile. Yn ystod y pymtheg mlynedd diweddaf 



yGoogle 



60 

mae dau Waith Alcan wedi eu sefydlu yma, a Gweithiau Plwm 
ac Arian ; ac y mae pob un o honynt yn cael eu hychwanegu yu 
gyson. Mae yma ddwy Fowrídry ardderchog, y rhai sydd yn 
parhans gynyddu, ac yn troi allan gystal peiriaowaith ag nnrhy w 
Foundries yn Lloegr. Mae y gymydogaeth wedi ei chyfaddasu 
gan natur fel saie Gweithfeydd. Digon tebyg, mewn ychydig 
flynyddau eto, y bydd Gweithfeydd newyddion yn brítho y 
Moríamawr fel y maent yn bresenol yncnddioyr hen Forfabychan . 

Mae y Dre( y Wem, a Glanymôr, yn íath o driUe ar wahan ; 
ond y maent yn prysur nesâu at eu gilydd; ac os eir yn mlaen 
am ychydig flynyddau gyda'r un cyflymder ag yn bresenol, bydd 
y tri lle yn ffurfio un dreî aruthrol ei mhaint. Yn wir, yr ydym 
ni o'r fam, er buaned mae Uanelli wedi cynyddu, ei bod i gyn- 
yddu gyda chyflymder Uawer mwy etto. 

Wrth derfynu, dymimem bob Uwyddiant i dref Uanelb'. 
Mae yn nchel mewn anrhydedd yn bresenoL Hir y parhao ei 
gogoniant, s maged luoedd o feibion talentog fyddont yn dys- 
gleirio yn ffurfafen gp;<rybodaeth allenoríaeth. Yn olyr arwyddion 
presenol, bydd Llanelli yn fuan yn un o*r lleoedd mwyaf pwysig 
mewn cysylltiad â masnach Deheudir Cymru. 

Bbodor. 



yGoogle 



61 



PRYDDEST 

AB 

ELIAS AR BEN CARMEL. 



GAN MISS MARGARET DAYIES, ABERTEIFI. 



RHAN I. — T RHAGAHWEINIAD. 

Mi dröaf fy ngwyneb i*r parthau Dwyreiniol, — 
Tyr'd genyf, fy Awen, cei fwyniant rhagorol, 
I wlad Falestína — gwlad anwyl fydd hôno 
Tra haul y ffiirfafen, tra afon yn llifo. 
A|! heulwen a ddua, a syrth fel ffigysen, 
Afonydd a sychant pan lysg y ddaearen; 
Ond gwiw Balestina mewn bri bydd ei henw 
Tra pery*r bytholfyd — a dywed hýd hwnw ! 
Melyswaith trigolion y nefol breswylfa 
Fydd syllu ar Ganaan, cartrefle'r Messia; 
Lle'i ganwyd, lle teithiodd, lle trengodd, er cadw 
Trueiniaìd cwymp Eden rhag gwae yr ail-farw. 

wych Balestina ! mae ynot fynyddoedd 

Mil myrdd gwerthfawrocach nâV gwerthfawr aurgelloedd. 
Cawn lesu'n pregethu*r waith gyntaf ar fynydd, 
A'i wedd ar un arall a'a gwna ni yn ddedwydd; 
Ar fryn yr Olewydd y gweddia yn fynych ; 
A ! hefyd, esgyna fry, fry uwch yr entrych, 
Mewn cerbyd angylaidd, mewn bri a gorwychder, 
Y tanllyd gerubiaid yn rhwygo*r uchelder, 
Er rhoddi derbyniad groesawus i*w Brenin, 
Yr hynod Orchfygwr, a driniwyd mor erwin ! 
Ond cyn mwynhau*r olaf rhaid dringo Calfaria, 

1 weled y Cyfíawn diniwed mewn dalfa, 

Yn gwaedu, yn marw, ond diolch ca'wd * Gorphenwyd,* 
Enillwyd y goncwest — Calfaria enwogwyd ! 



yGoogle 



62 

Ond *nawr rhaid heneiddio rhyw naw o ganrifoedd, 
Er gweled rhyfelgyrch inawr Baal a Duw'r nefoodd, 
Ac hefyd tramwyo drwy hoU wlad Samaria, — 
Gwel, acw*r man pellaf, ar fin Gralilea, 
Tr môr ymestyna mynyddoedd neu fryniau, 
Adwaenir wrth Carmel, gan amlder ei iFrwythau ; 
I'r uwchaf o honynt mae'n amlwg rhaid dringo, 
Waith yma, yn addas, ca'r ornest ei brwydro; 

Y cwr de-ddwyreiniol, uwchben afon Cison, 
Yn ngolwg gwastadedd mawr ëang Asdraelon, 
Man yma, i*r bobloedd, bydd graddol ddisgynfa; 
Ac hefyd, yn ddiau, bydd amlwg *r olygfa 

fryniau Samaria, Gilboa, Yn ebrwydd 
Canfydda hoU Israel pwy ydyw yr Arglwydd. 
Ond aros, gwel acw, mewn modd dirmygedig, 
Hen brophwyd yn dyfod, a diau'n Iluddedig; 
Ni fedda asynyn na mulyn i'w gario, 
Ac nid oes yn Israel wna wrtho dosturio. 
Ei fantell sydd Iymaidd, a chroen yw y gwren^ys 
O amgylch ei Iwynau— rhyw fawredd anhysbys, 
Er hyny, belydra o*i dreiddgar edrychiad, 
Ei dalcen mawreddog, a*r oU o'i agweddiad, 
Edrycha i'r wybren — mae'n siriol, heb gwmwl, 
A*r haul yn dysgleirio heb orchudd un nifwl. 
Ond och ! wele agwedd y ddae*r yn Uewygu — 
A fel pe yn gwaeddu, * Dyferyn cyn trengu I' 

Y nefoedd a glöwyd daìr blynedd a hanner, 

19 i sugnodd, ni wlawiodd un defnyn o'r dyfhder, 
Ni welir blodeuyn, na deilen, ond olion 
Fel dyry y Uudw am dân rhyw adgofion. 
Edrycha o amgylch am wên, nid oes arwydd — 

Y plant, sydd â'u tuedd o hyd at lawenydd, 
A grîant yn ddibaid, a'r newyn yn rhwygo 
Eu bronau diniwed — mae llawer yn syrthio ! 
** Ëlias, Elias, mor íawr yw dy bechod ! 

Oes bellach un gobaith i'th ddigter i ddarfod ?" 
Ha 1 felly'r erlidir a saif dros gyfiawnder, 
Ca'r euog lonyddwch, ac yntau orthrymder. 



yGoogle 



63 

Ond wele cyferfydd â*r m'wyn Obadiah, 
Gwas fÿddlawn i Ahab, ond mwy i Jehofa ; 
Càn wr o brophwydi yr Abglwtdd a guddiai, 
Fan geisiai gwraig Ahab ea lladd oU, pe gallai. 

OBADIAH. 

"Ai ti yw fy arglwydd Elias— a fethaîs ?" 

BLIAS. 

" Myfi yw Elias, at Ahab y brysiaìs, 
Dos, dywed di wrtho fy mod i yn dyfod, 
Os yw am fy ngweled, i dd'od i*m cyfarfod." 



" Oî *m Harglwydd fu*n chwilio am danat drwy'r gwledydt» 

Am ddifa dy einioes yr ydoedd ef beunydd; 

Ond Abglwtdd y lluoedd oedd i ti yn nodded, 

Pan geisiai y brenin dy waed di iV yfed; 

I ti yr oedd Cerith a'i fiFrydiau tryloyw, 

Wrth hòno, er henaint, y rhodiaist yn hoyw; 

Gan gael dy ddiwallu, brydnawn a boreuddydd, 

Gan gigfrain, â bara a chig, er eu hawydd. 

Ac eilwaith, 'mhen blwyddyn, pan Cerith a sychodd, 

A thithau mewn gwasgfa, efe a ddarparodd 

It' le na feddyliai neb arall am dano; 

Ni allai cyfrwysdra Jesebel fyn*d yno 

At weddw helbulus Sarepta estronol — 

Tw chael yn ftyddlonach i'r Abglwydd nâ'i bobol ; 

Hon gredodd ei eiriau, heb unrhyw betrusder, 

Diwallai yn gyntaf dy angen, o*i phrinder ; 

A*r Abglwydd ofalai it* gael ei gwobrwyo, 

Y dyrnaid blawd erys, mae'r olew heb dreulio; 

Er porthi y teulu ddwy flynedd a hanner, 

Mae etto yn aros yr unrhyw gyflawnder. 

Ond cefaist wneyd rhagor, o lawer, nâ hyna: — 

Os marw wna'r plentyn, ei fam ni feddylia 

Am iddo adfywio — er cymaint ei chariad, 

Ei hunig ymwared yw goUwng ei hoemad. 



yGoogle 



64 

Ifachgen y weddw dychwelaUt ei fywyd— 

O weithred I ei thebyg erioed ni cfaAnfyddwjd ! 

Ac etto dywedi, 'Mynega fy nyfod»* 

A thithau yn gwybod na oddef y Duwdod 

Dy roddi yn nwylaw dy elyn ; ac yntan 

Yn chwilio am danat, Tth dòri yn ddamau. 

Ni roddodd ef etto yr ymdrech i fyny, 

Ei £fyddlawn genadau 'ynt ymaîth hyd heddy'; 

Pim gyneu y gpvylltiaî am laswellt, er cadw 

CeiFylau a mulod (pe pob peth yn marw,) 

A meddwl y cawsid ychydig, ysgatfydd, 

Ond chwilio ar lanau afonydd a nentydd ; 

Ki feddai ef gartref un gwr a anfonai, 

Hhaid myned o'r Brenin ei hunan a minnau. 

Dywcdi, 'Dychwela,* caf brofi yr eff&itb, 

Waith Ysbryd yr Abolwtdd a'th gipia di ymaith, 

A minnau i Ahab yn aberth cynddaredd, 

Attolwg, na ddyro was llai i ddialedd; 

Yn ofiii yr Abglwtdd yr ydwyf, fel tithau, 

£i weision achubais, 0*m bywyd i minau !" 



**Paham y gwrthodi gael rhan o'r anrhydedd? 
Fel mai byw jt Arglwydd, mi fyn ei glodforedd; 
Gan h^my, nac ofna, rhag Ahab ni chiliaf, 
Cyn gostwng haul heddyw mi a ymddangosaf." 

Yn awr mae yn brysio. Mae Ahab yn dyfod; 

Elias, mor dawel sydd yn ei gyfarfod — 

Pa fodd na ddychryna ? ei olwg sydd ddigon 

I beri rhyw loesion i eigion ei galon ! 

Hawdd ydyw meddiannu ei hunan, tra*n gwybod 

Fod ganddo i'w gynnal y gallu diddarfod. 

▲HAB. 

** Ai ti yw y gelyn sy'n blino plant Israel ?" 

ELIAS. 

**Tydi a dy dylwytb, nid fi, bia'r ymrafael." 



yGoogle 



65 



' AHAB. . 

"Tydi a ddywedodd it* gael gan yr Abolwtdd 
Awdurdod i roddi a rhwystro gwlawogydd." 

BLIA8. 

** Ti barodd i Israel ro'i heibio addoli 

Eu Crëwr, Cynnaliwr, eu Tẁr mewn calediy 

A'u gwneyd yn ynfydion i syrthio ger Baalim, 

Gan wneuthur eu rheswm, serch crefydd, yn ddiddim! 

Gwnaet iddynt ymddiried mewn duwìau gwaith dwj^aw, 

Gan wrthod yr Abolwtdb a allai en gwrandaw ! 

Ac etto, er gweled na thycia hi felly, 

Ni fynwch ddychwelyd, er cymmaint eich tlodi. 

Ai rhagot mewn pechod, gan daâu y cyfiin 

Ar enaid dieuog, tra'r euog yw'th hunan. 

Ond gwn na wnai gredu fy ngeinau, cei lHX>fion — 

Ti bia'r awdurdod, attolwg, *nawr anf<»i 

I gasglu hoU Israel, ac hefyd prophwydi 

Y Baal a addolwch — y rhai yn y Uwyni, 

(Pr rhai y coginir yn nghegin Jesebel,) 

A'r rhai sydd ar wasgar drwy'r gwledydd — i Carmel; 

Pan ddeuant i fyny, ar unrhyw ddiwmod, 

A galw am danaf, mi íyddaf yn barod. 

Cei wyth-cant a hanner, at un o brophwydi — 

Cei weled pwy bechodd, a phwy i'w addoH." 

AHAB. 

**Tn ol dy air bydded, â'th gais y cydsyniaf, 
I'r oU o'm breninìaeth ar frys ysgrifenaf. 
Dos di, Obadiah, a dewis genadau 
O blith y dinaswyr, yn feibion a thadau." 

OBADIAH. 

** Yn barod yr ydwyf i wneyd dy ewyUys, 
Hiraethaf am achos y newyn yn hysbys." 

YB AIL BAN — YB OBNE8T. 
AHAB. 

**Elias, b'le'r ydwyt? 'Ym weithian yn barod." 



yGoogle 



66 

£LIAj9. 

•* A ddaeth a or(ài'mynais ynghyd Tr cyfarfbd?" 

AHAB. 

" Prophwydi y llwynî a gadwodd Jesebel, 
Ni theimlent un awydd i ddyfod i'r rhyfel.'* 

Elias a deimla, wrth weled y dyrfa, 

Mae'n s^nrthio i'r ddaear, gan waeddi, mewn gwasgfa,- 

**0 Abolwtdd, plant Israel, hoff feibion y tadau, 

Y genedl ddewisol— yn âloedd o ddegau, — 

Y rhai a fendithiaist ì'w gwneuthur yn fendith 
I bobloedd y ddaear — sydd ^rma dan felldith! 
Tosturia, tosturia» tro heibio'u hanwiredd; 

£r cymmaint eu pechod, rho iddynt drugareddr 
"Ust! cyfod,** attebir, **Paham y cwynfimi? 
Dos di at y gorchwyl, ymdrecha eu plygu. 
Ai dysgwjl yr ydwyt im* dywallt fy fiafìrau 
Ar ddynion a roddant fy moliant i ddelwau ? 
Gwir yw, mai fy enw yw, «Graslawn, Trugarog, 
Jehofa, hwyrfrydig i ymddwyn ^m llìdiog;' 
C^m wired â hyny, wyf Dduw eîddigeddus — 
Na roddaf fy moliant i arall sydd hysbys." 

ELIAS. 

** O ! cyfiawn a chywir y w'th famau, O Arolwtdd, 
A hyn a ddangosaf i Israel yn ebrwydd." 

Yn awr mae yn codi, a myn'd at y bobol, 
Heb bryder gofyna yn hyglyw a gwrol: — 
**Ai Baal a addolwch? Oes neb mewn sut dyrfa 
Yn barod i sefyll o du y Jehofa? 
Os oes, deued yma" 

BHAI. 

** Mae Ahab yn edrych ;" 

ELIA8. 

** O ydyw, a llawer o honoch yn chwennych ; 
Ond, oc^ î chwi arswydwch rbag llygad bach dynol, 
Heb fed^wl am dremiad y llygad anfeidroll 



yGoogle 



w 



67 

Yûfydion 1 pwy'ch galwodd o Ur y Caldeaìd ? " . 
Pwy*ch dygodd chwi eilwaith o ddwyjaw yt Aiphtíáid? 
Pwy oedd a*ch harweiniodd drwy*r dyfroedd yn droedsych? 
Pwy roddodd i*ch meddíant ý wlad hon sydd genych? 
Pwy laddodd ei chewri? — lë, cerrig á wlawiodd 
I'w difa, — a*r heulwen a*r lloer a attaliodd 
Ehag troi, ond goleuo ich' ladd eich gelynion; — 
Ac oni all hwnw eich gwared yr awrhon? 
^Ein Baàl,' medd y lluaws, 'a wnaetìi i ni bobpeth/ 
< Gormodiaith,' medd ereiU, 'nid yw ef yn ddifeth, 
Mae*n methu a gwlawio a ninan mewn gwasgfa, 
Tân ydyw eì elfen^dros hwn y llywyddaj 
Jehofa bia*r dyfnder — ^Efe rydd wlawogydd — " 



*'Mae'n annichonadwy cael mwy nag un Abgi^wtdd — 

Ni allent gyd-dỳnu — ^mwy, ddim a bodoli, — 

Llon'd pob man yw'r Abglwtdd, — ni fedda un neìlldu. 

Pwy ydyw y Duwdod sydd i chwi ymof^m, 

Ac yna yn unfryd, o galon, ei ganlyn ; 

Fel yma yr ydych yn doffi er*s dyddiau — 

ün droed gyda'r Arglwtdd, a'r llall gyda'r duwian ; 

Pa hyd? — os yr Arglwtdd sydd Dduw, idd ei Iwybrau; 

Os Baal, heb betrusdod, ewch ar ei ol yntau." 

T bobl. 
"**Pa fodd y gwybyddwn — ^gâd i ni gael arwydd?" 

elias. 

-** Wrthgilwyr! — faint gawsoch? — ac, wele, i'r Abglwtdd 

Un prophwyd adawyd, fy hunan, tra nifer 

Rhai Baal ydynt bedwar cant cyfan a hanner; 

Ond safaf yn unig — Pa fibrdd a gymmerwn? — 

Ein dull o addoli sydd addas, offrymwn; — 

Yr Abglwtdd wel ynddo addefiad o bechod, 

A ffydd yn ymestyn at aberth i ddyfod; 

A Baal fydd yn foddlon,— (er na wel ef ddyben,) 

I ddifa a fyner,— mae'n unol â'i elfen. — 



yGoogle 



Er ffoled, rhaid canmawl eioh syawyr ya cadw 

Tân bennydd i lŷsgi yn ngwyddfod y ddelw ; 

Mae'n arlon o anian, ac hefyd preswylfod, 

Yr ysbryd gynnygiodd ei hun yn lle'r Duwdod ; 

Pa füdd y gwybyddech, i mi sydd ddirgelwch, 

Waith ni ddaeth i'ch calon pwy yw a addolwch; — 

Tr hanl neu beth tebyg sydd genych mewn golwg ; 

A'r ellyll yn chwerthin tu ol yn y tewfwg. 

Ond, awn at ein gorchwyl — Mae genych eidionau, 

Ehowch un i'ch prophwydi, ac arall i minau ; 

Gadewch iddynt ddewìs pa fustach gymmerant, 

Hwy allant ei ddamio, fel arfer; a rhoddant 

Goed dano; ond, wele, na^rodder marworyn 

Fw danio; a minau gymmeraf 'run cynllun ; 

A. chwi a gewch alw ar enw eich duwìau, 

A galw ar enw yr Abolwtdd wnaf finau; 

A'r Duw a atebo drwy dân, bydded hwnw 

Yr unig Dduw mwyach — a phawb amo'n g^w." 

Y BOBL. 

" Ym foddlon i th gynllun, ' 



"Wel ydych dysgwyHaf, 
Waith mi a'ch gosodais chwi ar y tir uwchaf; 
Os Baal bia Ilywodraeth y tân, fel y dysgpTtrch, 
Yn ddilys fe danîa eich aberth, — dechreuwch; 
Mae genych bob mantais, chw^rchwi y fath nifer 
I geisio am hyny, — beth onid gwaith ofer 
Fydd i mi i gynnyg cyfodi íj allor; 
Gwell i mi i orphwys— Nid hyn yw eich cynghor;** 
Wel, îe, medd eu hagwedd, gan gnoi eu tafodau, 
Rhag dyfod o'u meddwl hwy allan mewn geiriau, 
Dechreuant, mae'r aberth a'r coed ar yr allor, 
A hwythau yn gwaeddi, — "Attolwg, Baal, agor 
Dy glustiau i'n gwrandaw, a'th galon i dderbyn 
Yr aberth sydd genym— cyduna â*n cynllun 
I ddangos dy fawredd — rho dân idd ei losgi, 
Ac yna ti'n unìg a gaiff ei addoli." 
'Does neb yn eu hateb — dechreuant a neidio, 
Eu calon sy'n pallu, a'u gwyneb yn syrthio; — 



yGoogle 



69 

** Baal gwrandol" Dînrateb--" Baal gwrando?** dim gobaith — 
**Nìd oeddem yn meddwl cael ceisio hyn ddwywaith." 
** Baal gwrando I" " Baal gwrando I*' yw'r floedd dìrwy y dyrfa, 
Yn hytrach y sibrwd, llais pob un a fetha; 

Y maent er y borea yn gwaeddi ; ao weithian, 
Edrycha, yn croesi y llinyii mae'r Hoan; 
Ond, yn Úe en cwyno, EÎias a'u gwatwar, 

Gan dd'wedyd, ** Dewch g^aeddwch, pam ydych mor ghûar? 
Nid ydych yn cofio mai Duw yw, fod llawer 

bethau yn galw ar Dduw yr un amser; 
Yr awrhon, Ued debyg, y mae yn ymgomio, 
Neu erlid gelynion, neu ynte yn teithio, 
Neu ynte, efallai, ei fod ef yn cysgu; 

Bhaid i chwi ei ddefi&o, dewch gwaeddwch o egnì. 
Fol byn yr arferwch chwi ddysgu am dano 
Ac wele chwi*r awrbon eich hunain yn blino.*' 
Hwy rwygant eu hunain, a*r neu â*u hysgrechau 
Arswydus! fe syrthiant— gwel, dua*u gwyncbau. 
Nid digon yw hyna — Och! mae ganddynt gyllyll, 
Ac hefyd ellynod — eu cnawd sydd yn ganddryll! 
**A droisant i ymladd?** — eu gwaed sydd yn flfipydio! 
Meddyliant nad ydynt mewn teimlad i weddio, 
Ac felly, fel arfer, hwy ânt dan boenydiau 
Er teimlo, — ac hefyd, er boddio eu duwiau, 
Gan feddwl os diwerth yw ganddynt waed eidion, 

Y gwnant werthfawrogi, yn ddiau, waed dynion. 
ü! druain tylodion, yr un yw eu tynged; — 
Heb neb yn eu hateb, na neb yn ystyrìed! 

A*r nawfed awr ydjrw — yr amser gosodol 

1 roddi i*r Abolwtdd yr offrwm prydnawnol; 
Elias, O! cyfod — ^mae*r dydd wedi myned, 
Mae'n bryd it* weddio,— rho iddynt ymwared. 

ELIAS. 

'*0! Israel, O! Israel, ni allaf fynegu 
Fy nhristwch i*ch gweled chwi wedi ynfydu! 
Prophwydi, neillduwch— y dyrfa, dewch ataf; 
Ar allor yr Arolwtdd yn awr yr offirymaf, 



yGoogle 



70 

Waith diau oer ddigon yw allor ddrylliedig, 
Bhowch im Vw chyweirio ryw ddeuddeg o gerrig; 
Deuddeg llwyth oeddech pan gynt eich bendithiwjd 
Yn Jacob eich cyndâd — ^pan Israel eìch galwyd; 
Ac er nad oes heddyw ond dau gydaV Abolwydd — 
Chwi'r deg yn ei wrthod— heb achos un tramgwydd; 

Y cerrig arwyddant eich bod i gyduno 
Yn ngwaìth y Jehofa— y Uwythau oll etto. 
Ac weithian â Juda a Benjamin nesaf — 
Mae offrwm ar allor Caersalem 'nawr credaf; 

Y lle a ddewisodd yr lôr idd ei enw, 
Ac yno y dylem ni oll fod yn galw. — 
Ond 'nawr mi gyssegraf yr allor hon iddo, 
Rhag meddwl o honoch na ddichon ef wrando; 

Ond yn y lle hwnw — Duw pob man yw'r Abglwtdd, 
Fe glyw yr ochenaid o bob lle yn ebrwydd. 
Yn awr mi ddechreuaì— mae'r allor yn barod; 
Na, cloddier ffos lydan o amgylch ei gwaelod; — 

Y coed wyf yn drefnu — y bustach a dòraf— 
Ond tân, fel dywedais, fel chwi ni chymmeraf; 
Ac 08 oes drwgdybiaeth, rhaid yáyw ei symud, 
Gan hyny deisyí^f ar ryw rai gymmeryd 
*Nawr bedwar celyrnaid o ddwfr, a thywallter 

Ef oll ar yr offi'wm, a*r coed, — dewch, gorchuddier 

Y cyfan. Gwnewch ddwywaith."--" Wel dyna gwnewch 
Deuddeg celymaid sydd eisieu o hono." [etto, 

T BOBL. 

" Mae'r ffbs wedì llanw." 

ELIAS. 

'*Yn awr mi ddynesaf, 
Daeth amser offrymu, gan hyny, gweddîaf : — 
O, Arglwydd y Ìluoedd — ^Duw Abraham ffyddlon, » 
Ac Isaac, ac Israel; — ^gwybydder yr awrhon, 
Nad â hwy yn unig y gwnaethost gyfammod, 
Ond hefyd â*u heppil, pe rhoisent ufudd- dod. 
Ond rhai'n a'th ddirmygent, gan dòri dy ddeddfau ; 
Dy adael a wnaethant, gan garu y delwau; 



yGoogle 



71 

Gwna iddynt ystyried eu drygedd, 0, Arglwtdd, 
A g^eled eu ffoledd yn ngwyneb eu haflwydd; — 
Nad oes ond dy Hunan yn wrthddrych addoliad, 
Mai ti ddichon roddi Tth weision wrandawiad. 
A gwna iddynt gredu mai gwas i ti ydwyf, 
Mai ti sydd yn dangos im' bob peth a wnelwyf; 
Ac mai dy ddymuniad yw, iddynt ddychwelyd 
At Arolwydd eu tadau, a rhodio mewn hawddfyd. 
01 gwrando fi, Arglwtdd, 01 gwrando, fel gwelont 
Mai ti ydyw hwnw; ac fel y gwybyddont 
Mai ti a'u dychwelodd. — Yn teimlo'n brofiadol 
Gwrthuni dy Anian i gospi,— lor grasolî" 
Mae'r Aeglwtdd yn ateb — ^y tân a ddìsgynodd; — 
Yr offrwm, a*r allor, a'r cyfan, a losgodd, 
Gan leibio y dyfroedd — ^mae'r ffos wedi sychu; — 
Mae'r dyrfa'n ymostwng — s^rrthiasant gan waeddu; — 
** Yr Arglwtdd, yn unig, sydd Dduw yn ddiammau ; 
Yr Aeglwtdd, yn unig, a fydd ein Duw ninau." 
Pa le mae'r prophwydi? — Dechreuant ymguddio; 
Hal dacw hwy'n dianc tra'r bobl yn gweddio. 
'Elias a genfydd, a dywed, "Cyfodwch, 
Gorch'mynion yr Arglwtdd yn gyntaf a gedwch; 
Gweithredoedd lefarant yn uwch nâ neb geiriau ; 
A dywed yr Arglwtdd, *A blygo i dduwiau, 
Ond r Hunan yn unig, a leddwch yn farw;' 
Hyn ydyw y gyfraith — a wnewch chwi ei chadw?" 

T BOBL. 

** Gwnawn bob peth." 

BLLàS. 

**Prophwydi Baal, ynte, a ddeliwch; 
Na ddianged o honynt un gwr, deuwch, brysiwch." 

T BOBL. 

**Y maent yn ein gafaeL" 



**Wel 'nawr fe a'u dygir 
I waered at Cison, ac, yma fe'u lleddir; 



yGoogle 



72 

Yn ngolwg yr allor'r arferent offirymu, — 
£a gwaed a ga fyneá i chwyddo, a Uenwì 
Yr afon a sychwyd gan angerdd, erch, fflamiau 
£u heilun-addoliaeth, pan losgent i*w duwiau." 
£lia8, sut beiddiaist gyflawni'r ftith ryfyg — 
Pa le yr oedd Ahab? 



•* Yn eilio y cynnyg; 
Yn barod i wneuthur un peth a allasai 
£i euog gydwybod o'i fewn a daranai ; 
Fe gredai mai marw oedd yntau yn haeddu, 
A rhoddai bawb ereill, ei hun i waredu. 
Ond gallai dawelu, gan nad pa mor euog, 
Waith diau ni roddwn fy llaw ar eneiniog. 
Fa le y mae weithiau? rhaid i mi ei weled:— 
Y Brenin, dos fyny, i fwyta ac yfed; 
Ni raid it' bryderu—mae'r sychder ar ddarfod, 
£r nad oes un cwmwl, gwlaw mawr sydd yn dyfod. 
Mae'm ffydd fel yn clywed ei sŵn, nid yw nebpell; 
Ti gai yr addewid; — dôs fyny i'th babeU." 
Mae Ahab yn brysio i fwyta ac yfed; 
Ond at rbyw waith arall mae'r prophwyd yn myned, 
I ben y bryn nesaf i'r môr, ymneilldua 
I siarad â'i Abolwtdd; a'i was a anfona 
I ben yr ucbelfa ; man hyny i wylio 
Terfysgiad y Weilgi, yn chwyddo nes duo, 
Ac esgyn yn gwmwl i nen y ffiirfafen, 
Fel gaÛo ireiddio yr oU o'r ddaearen. 
£lias ymgryma, a'i ben rhwng ei liniau, 
Nid ydyw yn sefyll i ddadleu ei hawliau, 
Ond ceisio wna etto hynawsedd ei Abglwydd; — 
Yn awr y mae selio ei glod, neu ei w'radwydd; 
Mae'r gwas yn dychwelyd: — "'Does argoel am gwmwL" 
£Uas, cest archoU, i'r byw, i dy feddwl? 
£i ffydd a'i cynnalia;— 

ELIAS. 

"Na fydd yn rhy frysiog; 
Fynychaf, rhodd gyntaf y Duw HoU-gyfoethog, 



yGoogle 



73 

Yw pwyll ac amynedd; ac os cawn ni hyny, 
Mae*n eraes o'r cyfan — ni âd ni roi fyny. 
Kawr, dôs, edrjnch etto; pe buasai hyd seîthwaith, 
Na ddyro i fyny, nes gweled yr effaith.'* 

A etto; aeth seithwaith ;— dychwela, gan dd*wedyd, 
"Rhyw gwmwl, un bychan, fel cledr llaw gwr gyfyd 
O'r mor." 

ELIAS. 

" Mae yn ddigon, — Dôs, dywed i*r Brenin 
Am frysio i'w artref — ^gwlaw mawr sydd yn canlyn." 

Yn awr mae y nefoedd yn ddu gan gymylau, 

A sŵn y gwynt seinia fel cryfion daranau; 

Mae'n ystorm ; ond ystorm pwy ddîchon ei phrisio? — 

Arwydda fod digter yr lôr yn myn'd heibio. 

Gwlaw graslawn a ddisgyn, y ddaear ddadebra, 

Ei hagwedd alarus, a'i gwisg a newidia ; 

Yr adar a ganant, er gwaned eu lleisiau, 

A braidd cyn cael bywyd, na chyfyd y blodau! 

Yr hardd-deg wyrddlesni, a ddywed, "Pe meddwn 

Ar grochfloedd y daran, yn ddiau, mi waeddwn 

Nes cyffro holl dannau telynau gogoniant, 

Am roddi o'r Arglwydd i ísrael faddeuant!" 

*' Amen," medd holl anian " cydunwn i foli, 

Ein Duw ni sydd mwyach i gael ei addoli." 

"Amen," meddwn ninau — cyduna, ddarllenydd, — 

A gaiff y Jehofa fod i ti yn Arglwydd? 

GWENLLIASr. 



Digitized by V:jOOQIC 



74 



TBAETHAWD 



ANGENRHEIDRWYDD O DDIWYLLIO Y MEDDWL 
DYNOL. 



GAN MR. GRIFFITH J0NE8. LLANELLI. 

FoD gan ááynfeddwl sydd ffiûth nas gall neb dynion wadu tra 
fyddo haul rheswm yn pelydrn, a Uoer synwyr yn llewyrchu. Y 
mèddwl sydd yn gosod nrddas a rhagoriaeth ar ddyn goru «trch hoU 
greaduriaìdÿ^ ddaear. Efe ydy w y dadblygiad dysglaeriaf o aUu a 
doethìneb y Creawdwr. Y mae wedi ei osod yn y byd hwn i 
gael ei addysgu erbyn sefyUfa uwch o fodolaeth ; er hyny, gyda 
phriodoldeb y geUir dywedyd, fod ei ymddangosiad cyntaf ar 
chwareu-fwrdd amser fel Uwdn asen wyllt Mewn un ystyr y 
mae y Uwdn asen yn rhagori amo, sef boanrwydd ei annibyn- 
iaeth. Y mae greddf y creadur hwn yn ei gymhwyso i gyrhaedd 
perffeithrwydd sicraf ei natur erbyn terfyniad y deuddeg mis 
cyntaf o'i fywyd. Ond am ddyn y mae y cyferbyniad yn fawrj 
ei fiynyddau cyntaf ef sydd yn cael sylw a nodded gwyliadwrus 
ei rieni; ni fedr s^mied ond ychydig ; ond o'r fynyd y dechreuir 
diwyUio ei feddwl drwy addysgu iddo ei A B C, y daw cyn hir 
yn arglwydd ar bysg y môr ac ar ehediaid y nefoedd, cc ar bob 
peth byw.a ymsymuda ar y ddaear. 

Y mae yn ffatih hefyd nad y w galluoedd meddyUol pawb yn o 
gymaint. Dysgir ni i un gaei ei wobrwyo â pbum talent, arall â 
dwy, ac araU âg un ; ond nid ar nifer ei dalentau y daeth dyn 
i gydio yn nghynffon y feUten, i ffrwyno yr agerdd, i fesur y 
bydoedd, ac i ddod yn dywysog mewn gwybodaeth ; eithr drwy 
ddiwyllio, ac feUy ëangu ei gynneddfau cneidiol. Y mae dyn yn 
rhagori ar y creadur afresymol yn natur ei gyfansoddiad ; y mae 
ef wedi ei wneuthur ychydig yn îs na'r angelion ; ond y rhagor- 
iaeth a weUr rhwng dyn a dyn sydd wedi tarddu oddiar ddiw- 
ylliad helaethach o feddwl y naUl na'r Ilall Os edrychwn^r 
greadur afresymol, y mae hwnw yn gyffredin yn arddangosiad 



yGoogle 



75 

o*r hil y perthyn iddL Bheswm a ddengys fod y fwyalch yn 
adeiladu ei nyth yr un fath eleni ag y gwnaeth y fwjsîích gyntaf. 
Mae y morgrug yn adeiladu eu palas ar yr un egwyddorion, ac yn 
dosranu eu gwaith yn awr fel y rhai gynt. Greddf neu instinct 
y rhai hyn sydd yn eu lly wodraethu, fel nas medrant wneuthur 
yn wahanol. Ond dyn a lywodraethir gan reswm ; ac y mae iddo 
lawer gradd yn ei sefyllfa resymol, o sefyllfa isel ac anwaraidd y 
Bosjesmans neu y Llwynwyr, hyd at yr athronydd a eilw y sêr wrth 
eu henwau. Gofynwn pa beth sydd wedi gwneuthur y fath 
wahaniaeth rhwngy Derwyddon gynt a*u holafíaidy dyddiau 
presenol? Ni fyddaiyn rhesymol tybied fod y genedl bresenol 
yn meddu ar fwy o synwyr cynhenid na'r genedlaeth a fodolai yn 
amser Crist. Ond y gwahaniaeth yw fod y naill genedlaeth 
"wedi derbyn mwy o addysg, ac wedi diwyllio ei meddwl yn fwy 
na'r lìall, ao nid yn ngwahaniaeth gwreiddiol galluoedd eu medd- 
yliau. Mae y gwahaniaeth rhwng dau gymeriad sydd yn hoUol 
annhebyg ì'w gilydd, yn cyfodi oddiar arferiad ac addysgiaeth. 
Er enghraifft, dywedwn am yr athronydd a'r ysgubwr heolydd, 
Fan ddaethant i'r byd, ac am y chwech mlynedd cyntaf, yr 
oeddynt yn debyg iawn i'w gilydd ; ni chanfyddai y rhieni na'r 
cymydogion unrhy w wahaniaeth[rhyngddynt Oddeutu yr oedran 
hwnw y daethant i lanw cylchoedd gwahanol. Mewn ychydig 
flynyddau yr oedd y talentau yn dechreu pelydru, ac yn tynu 
sylw ; ac yn y diweddjrroedd ffolineb yr athronyddyn amgenach 
na challineb yr ysgubwr. T mae yn wir fod ambell hogyn fel 
Ferguson, wrthfugeilio y praidd, yn medru dangos yn gywîr 
sefyllfa y sêr âg edau a beadSf ac â'i gyllell wneuthur 
oriawr o bren ; ond y mae y cyfryw hogiau yn anamL Y mae 
yn amlwg mai yr un elfenau hanfodol a gyfansoddant feddwl y 
llanc a yrerúifatcheê ar y farchnad ag a gyfansoddent feddylìau 
Newton, FascaJ, neu Kant Ond ar y Uaw arall, addefwn fod 
" gwahaniaeth rhwng seren a seren mewn gogoniant""yn ëangder 
a maintioli enaid ac enaid, Eto gallwn ddywedyd nad y w hyn 
ddim i'w gystadlu â'r anghyfartalwch AweUrynfeunyddiolmewn 
mil a mwy o enghreifftiau, yn tardduoddiar wahaniaeth dadblyg- 
iad y naiÛ feddwl a'r Uall. Ac feUy gwelwn yr ymddibyna cjm- 
ydd yr enaid yn hoUol ar ei ddadblygiad, neu ei ddiwylÛad. 

DiwyUiad y Meddwl sydd ymadrodd yn dynodi y weithred o 
addysgu yr oU o gynneddfau yr enaid. Yr ydym yn barod 



yGoogle 



76 

wedi dangos fod yn angenrheidiol eî ddiwyllio ; ond sylwn yn 
mhellach ar yr hyn sydd iV diwyllio. Y mae yn angenrheidiol 
i*r môrwr fod yn hyddysg yn neddfau morwriaeth cyn y medr 
hwylio ci long i America neu Australia ; ac felly gofynol yw 
gwybod ychydig am brif gynneddfau y meddwl cyn y gellir eu 
diwyllio yn briodoL Gan fod dyn yn fôd deallol, moesol, a 
chrefyddol, priodol fyddai sylwi ar y tri pheth hyn. 

I. Yr angenrheidrwydd o ddiwyllio y cynneddfau deaUól, — Y 
cynneddfau deaUawl ydyut y deall, rheswm, barn, cof, dan- 
soddiant, chwaeth, darganfyddiaeth, a*r cyfiFelyb. Wrth ddad- 
huddo y cynneddfau hyn y daw dyn yn feddianol ar egwyddorion, 
ac i farnu drosto ei huo. Dechreuir diwyllio pan anfonir y 
plentyn i*r ysgol i ddysgu ei A B C. Y mae o'r pwys mwyaf i 
osod y plentyn ar ben y ffordd sydd yn arwain i addysg. Y mae 
gwell golwg ar Gymru yn bresenol gyda golwg ar hyn. Y mae 
gwell Ysiçol-feistri ac Athrawon i ddadblygu y meddyliau ieuainc. 
Gan fod athronwyr yn amry wio o barthed i'r hyn a gyfansodda y 
" Meddwl Dynol," gwell fyddai i ni gyfyngu at yr hyn y mae y 
cyffredin yn feddwl wrtho. 

Y mae o*r pwys mwyaf ynglŷn âg addysgiaeth i ddal yr ystyr- 
iaeth ar wrthrych ein myfyrdod. Dywed rhai fod ystyriaeth yn 
gynneddf o eiddo y meddwl ; ond ereill, ei bod yn orphwysedig 
ar y dymuniad. Ond ein hamcan fydd ei dangos yn ei gwaith. Mor 
bell ag y mae yn ymarferol, dylid cyfyngu yr ystyriaeth at un 
peth ar yr un amser. Wrth hir ystyried a chwilio yr ydym yn 
dyfod o hyd i'r gwirionedd, a*r diffyg o hyn yw ein bod yn barnu 
yn annghywir. Mae y dyn diofal yn amddifad o ystyriaeth. Er 
desgrifio rhyw wrthrych wrtho, o herwydd fod ei sylw ar ffo, nid 
y w yn amgyffred dim. Gwelir weithiau ambell i ddyn, er fod ei 
holl synwyrau corfforol yn berffaith ganddo, etto yn amddifad o 
ystyriaeth, yn cyflawni ein gorchymynion yn hoUoI groes i'w 
dybenion. Ni ddaeth neb erioed yn feddianol ar feddwl diwyll- 
iedig heb gyfyngu ei ystyriaeth at ryw nôd priodol. 

Y mae perygl mawr o beidio diwyllio y cof, Y mae yn rhy 
werthfawr i fod yn ddifater o hono. Y dyn hwnw sydd yn fedd- 
ianol ar gof cryf i gofio yr hyn y mae yn ddarllen, gly wed, a gweled 
syddyn fanteisiol er cyrhaedd meddwl diwylliedig. Eto, nid 
prif amcan y cof yw cofio ffeithiau, digwyddiadau, amseriadi &c., 
er fod hyny yn dda ; ond rhoddi cynorthwý i'r deall i ffurfío 



yGoogle 



77 

meddwl ar ryw bwnc, agwahaniaetha rh wng gwir a gau. Mor ang- 
enrheidìol ac mor ragorol y w y cof dynol fel y mae yr holl alluoedd 
ereiU yn benthyca oddiyma eu perffeithrwydd, a'u hardderchaw- 
grwydd ; o herwydd fod cynneddfau ereill y meddwl braìdd yn 
ddiwerth heb hwn. Eto nid yw cof gafaelgar heb ddeall a bam 
yir fawr gwerth. Nid nifer y Uyfrau, ond math y llyfrau sydd yn 
gosod gwerth ar lyfr-gell ; ac felly nid maint yr hyn a gofier, ond 
yfath fydd yn llesiol i ateb ein dybenion. 

Y mae yn angenrheidiol hefyd i ddiwyllio jfam, Drwj y fam 
yr ydyw yn medra pwyso a thafoli opiniynau. Mor werthfawr 
ydyw hon, fel y mae yn ein galluogi i ddewis y da oddiwrth y 
drwg, i gymeradwyo yr hyn sydd lesiol, ac i wrthod yp hyn sydd 
beryglus. O herwydd bod yn amddifad o fam ddiwylliedig y 
mae Uawer o ddynion gweithgar a llafurus wedi myned drwy y 
byd heb gyflawni unrhy w beth dymunoL Ceir hwynt yn troi 
gyda phob aweL Y dyb ddiweddaf a gly wsant ydyw yr un wir, 
er efallai ei bod yn amddifad o ffeithiau ; y bregeth ddiweddaf a 
wrandawsant oedd yr orau, er efallai ei bod yn ddiwerth } a'r 
ymddyddan diweddaf oedd y mwyaf gwerthfawr, er fe ddichon ei 
fod yn anadeiladol. Sylwer ar ddau berson, un â'i fam yn anniw- 
ylliedig, a*r llall yn ddiwylliedig, yn darllen Ilyfr. Darllena un ef 
gan goleddu pob tyb o eiddo yr awdwr,.heb gymaint a chysgod o 
reswm. Erys gyda dygwyddiadau, gweithredoedd, ac amseriad, 
os mai hanesiaeth neu fywgraffiaeth fydd yn ddarllen. Os mai 
am ryw arwr fel Napoleon I. fydd ei Iyfr yn traethu, cofia amser 
ei enedigaeth, a dygwyddiadau ei ieuenctyd ; gall draethu yn 
Uithrig am ei dywydd hyd nes y coronwyd ef— desgrifia y brwy- 
drau, nifer ei filwyr a*i elynion, a mawryga ei fuddugoUaethau* 
Y mae hyn yn dda mor beli ag y mae yn myned, ond attolwg, pa 
les personol a dderbyniodd? Yr oedd ei ddychymyg wedi ei 
weithio fel y carai fod yn Ile yr arwr — hoffäi gyflawni y gweith- 
redoedd a gyflawnodd, ac fe ddichon y gwnai ei efelychu hyd y 
mae yn bosibl. Gwyddom am ddau ddyn ieuanc, wedi darllen 
hanes bywyd Nelson, prynodd pob un gyllell, gadawsant eu 
crefft, a ffwrdd â hwy i lan y môr i ymofyn Ilong er dod yn 
Nelsoniaid eu hunain. Ond am yr un â'i farn yn ddiwylliedig, ni 
ci'ys gyda y pethau uchod, ond gosoda ei fam ar waith i dafoli yr 
ysgogiadau, myn weled pa fudd oedd cyflawni y g^eithredoedd, 
beth oedd yr amcan mewn golwg, a gwrthoda bob peth nad yw 
yn llesiol ac yn rhinweddoL 



yGoogle 



78 

Mae y deaÜ i'w ddiwyllio. Y mae dealldwriaeth am beth yn 
Bicr o ddaDgos y modd j gellir gwneuthur peth yn iawn. Y 
deall sydd yn rhoddi gwreiddioldeb. Mae y dyn heb ei ddeall 
wedi ei ddiwyUio, yn efelychu ereill; ond cofiwn na ddaeth neb yn 
fawr wrth efelychu. Drwy ei ddiwyllio yr ydym yn derbyn grym 
i feddwl, a chrynhoi yr hoU syniadau ar y pwnc fel y gellir 
myfyrio yn drwyadL Y mae undeb rhwng y fam a'r deall, a 
thrwyddynt yr ydys yn medru esbonio, dad-ddyrysu yr hyn 
sydd ddyrus, a thynu casgliadau oddiwrth ^rr amser presenol am 
y dyfodoL Ni fedr yr anneallus amgyfired braidd am ddim yn 
iawn. Fe gofynid iddo paham y mae weithiau yn haf ac weithiaa 
yn auaf? beth yw yr enfys? paham y mae yn gwlawìo ? beth yw 
y daran? beth sydd yn achosi trai a llanw yn y môr? a lluaws o 
bethau ereill, ni fedr amgyfired dim am danynt, Ond am yr un 
â*i ddeall wedi ei ddiwyllio, y mae yn amgyffred yr achos o honynt, 
a rhydd atebiad rhesymol am ei fam. Dealldwrìaeth Watt, Ark- 
wríght, ac ereill a wnaeth iddynt fiurfio y gwahanol beirianau 
ag sydd yn gof-golofhau gogoneddus i'r meddwl dynoL 

Dylid diwyllio y chwaeth, " A thing of beauiy is a joy for 
€ver** Mae y gynneddf hon iV gweled yn fore yn mywyd dyn» 
Dangoswch fiodeuyn hardd i blentyn, bydd yn afionydd nes ei 
gael, ond wedi ei gael bydd yn llon ; ond y mae y g^mneddf yn 
cael ei mwrddro yn lle ei diwyllio gan y rhan fwyaf o ddynion. 
Ambell i dyddynwr a deimla ei enaid wedi ei danio wrth weled 
prydferthwch anian-— ei blodau amryli w a pheraroglus — ei hafonydd 
dolenog yn ymdreiglo weithiau yn araf drwy y gweunydd gwastadt 
a phrydiau ereill yn rhuthro dros greigydd geirwon ac uchel— > 
Uiwiau gogoneddus yr enfys — y cymylau dysglaer yn dawnsio ar 
balmant yr wybren pan fydd yr haul ar fyned i " wely yr heli,** — 
y lloer arianliw yn " arìanu y Ili"— a thônau melusion telynorion 
y goedwig Mae y dichwaeth yn ddifater braidd am bob peth 
prydferth. Dìystyra yr hyn sydd hardd, a gosoda chwaeth yn 
gyfystyr â balchder. Ymwelodd dau Gymro â*r Natíonal Gaüery 
rhyw ysbaid o amser yn ol. Yr oedd un o honjmt wedi diwyllio 
ei chwaeih ; ond y llall oedd yn wahanoL Pan aethant i mewn 
yr oedd enaid un wedi ei drydaneiddio ; ond yr oedd y llall 
yn berffaith ddifater ; yr oedd y cwbl a welai heb " na phryd na 
thegwch.'* " Edrychwch yma,** ebe un, gan gyfeirio sylw y Uall 
at ddarlun godigog o Geyartius, un o brif weithredoedd athrylith 
yandyke, "A welsoch chwi erioed o'r blaen fath gelfyddyd- 



yGoogle 



79 

waith gorcbestol a hwn?" "Pa werth," oedd jrr ateb, "sydd 

mewn hen bittiwr fel hwna." Pan gly wodd y llall yr ateb, nj 

fedrai lai na theimlo wrth ei anwybodaeth. Dyma ddau gym. 

eriad — un i*w gasâu a'r llall iV garu — un i*w wrthod a*r Uall iV 

^felychu—un heb fod ond ychydig yn uwch na'r anifail, a'r llall 

heb fod ond ychydig yn îs na*r angel. Dylid ymorchestu i ddiwyllio 

y chwaeth am fod mêl y n ei ch wch, a danteithion blasus ar ei bwrdd. 

n. Y mae yn angenrheidiol diwyllio y cynneddfau moesol a chref' 

yddol. — Dy wedasom yn barod fod dyn nid yn imig yn greadur 

deallawl, ond ei fod yn fod moesol a chrefyddoL Mae y sawl 

sydd wedi talu sylw i'n natur foesol, drwy ba un yr ydym yn 

dyfod yn ddeiliaid o gymdeithas, yn bamu mai hon ydyw yr un 

fwyaf pwysig. Nid oes neb mor ffol a dweyd yn erbyn diwyllio 

y cynneddfau deallawl , ond byddai dweyd yn erbyn diwyllio y 

rhai moesol yn milwrio yn erbyn ei hun, ac yn erbyn cymdeithas. 

Dyma y gadwyn sydd yn dàl cymdeithas gyda ei gilydd. 

Edrycher ar gymdeithas yn mhlith barbariaid, a cheir gweled pa 

beth yw gwerth moesoldeb. Y mae yn wir mai nid diwylliad 

deallawl yw diwylliad moesol ; ond y mae yn amlwg i bawb fod 

y gwrteithiad a wneir i V deall yn sicr o fod yn fanteisiol i*n natur 

íoesol Eto, gall dyn fod yn wybodus heb fod yn rhinweddol, fel 

y gwelwn yn fynych. Y mae y ddau i fod mewn undeb â'u 

gìlydd ; am hyny, ni ddylid esgeuluso un ar draul dyrchafu y 

llaU. Y mae yn ein natur foesol dueddìadau a theimladau, y rhai 

sydd yn agored i gael eu dylanwadu gan bethau aUanol er drwg 

neu er da. Byddai yn fuddiol i ni sylwi eto ar y teimladau hyn 

fel y maent yn ymagor yn y meddwL 

Mae y teimladau hunand, neu y rhai iselaf, gyda y rhai cyntaf 
yn galw am sylw. Y mae mewn dyn reddf ag sydd yn agored 
i*w niweidio. Pan yn blentyn mae y reddf heb ei Uygru, — Sugna 
nes cael digon, a gwrthwyneba yr hyn sydd gas a ffiaidd. Ond 
wrth weled Uawer dyn ar rai amserau, braidd nas gellir gwadu 
ei bodolaeth. Mae y glwth a'r meddwyn yn gymeriadau isel yn 
ein gwlad ; ac nid yw yr hwn sydd yn ymarferyd myglys yn 
amgenach. DyUd bwyta mor gymedrol fel na fydd yr iechyd 
i gael ei niweidio. DyUd gofalu peidio gosod y serch ar fwydydd 
na meddwl am fwynhau danteithion ; a gochelyd pob matli o 
ddiodydd meddwol, o herwydd hwy a frathant fel y sarff, ac a 
bigant fel y neidr. 



yGoogle 



80 

Angenrheidiol yw diwyllio ein tymerau. — Fod d^ni yn feddîanol 
ar deimladau da a drwg sydd berffaith wybodus i bawb ; a'r fibrdd 
i fFrwyno y rhai drwg yw diwyllio y rhai da. Clywir yn aml y 
natur yn cael ei beio pan fydd dyn yn dangos ei " dymer gas.'» 

Y mae yn bosibl fod tymerau rhai yn fwy tanllyd na*u gilydd; 
ond nid oes neb yn meddianu tymer mor dda nad oes eisiau eî 
diwyllio ; ac nid oes neb a feddianant dymerau drwg nas gelllr 
eu dwyn yn addfwyn. 

Mae mewn dyn hefyd deimlad er darparu neu gasglu nwyddau. 
Nid oes neb synwyrol a all amheu nad yw yn deimlad moesol* 

Y mae cyfalaw (capital) yn ddyledus am ei fodolaeth i'r teimlad 
hwn. I gyfalaw yr ydym yn ddyledus am y gradd uchel y sefwn 
mewn gwareiddiaeth. Y mae Awdwr ein bodolaetb wedi 
argrafiPu pwysigrwydd ar y teimlad hwn drwy nerth ei dueddfryd. 
Ond rhaid gofalu ei ddiwyllio ; rhaid ei drefnu, ei rcoli, a'i osod 
ar y llwybr iawn. Aberthir yr holl oes yn fynych iddo; athrwy 
y camddefnydd a wneir o hono, y mae yn dadwreáddio pob teim- 
lad caruaidd ac haelionus. 

Teimlad arall ag sydd yn galw am reoleiddiad yn fwy na dad- 
blygiad yw hunan*barch, neu garu cael cymeradwyaeth. Y mae 
yn bwysig i gael syniadau cywir er gwybod pa rai ydyw arfer- 
iadau cyfreithlawn y teimlad hwn. Y mae hunan-barch gyda 
dybenion daionus yn rhoddi yr ymddiriedaeth hôno ynom sydd 
angenrheidiol i'n hymegniadau mewn by wyd, ac i gadw ein hunain 
rhag cyflawni gweithredoodd annghyfreithlon. Ni ddylid gadael 
y teimlad hwn fyned yn mhellach na rhoddi ymddiriedaeth angen- 
rheidrol ynom ein hunain, ac i werthfawrogi cymeriad da yn y 
byd. Y mae ffrwythau chwerwon balchder, hunanolder, &c., yn 
tyfu oddiar y pren hwn pan y bydd wedi ei blanumewn tirdrwg; 
pa rai gocheled y darllenydd. 

Y mae elusengarwch yn deimlad moesol ag sydd raid ei ddiw- 
yllio. Mae y dyn hwnw na fedd ar dosturi, ac a attalia ei law 
rhag gwneuthur elusen, yn aelod gwael iawn mewn cymdeithas. 
Dy wed y gẃr doeth fod yn well rhoddi na derbyn ; a dywed y 
Gẃr doethaf, " Gwna i ereill fel y dymunit wneuthur o ereill i ti." 

Y maecariada, chyfiawnder yn deimladau a ddylid eu diwyllio.— 
Mae y dyn cariadlawn, a'r hwn ni wna gam â'i gymmydog, yn 
ddyn dedwydd a pharchus. Mae y teimladau hyn yn gorchfygu 
y nwydau diradrlgar a gwawdlyd, ac yn danfon allan oleuni 



yGoogle 



81 

gogoneddos drwy y byd moesoL ** Dysgwch eich plant," ebe nn 
awdwT talentog, ^ i beidio dwyfo teimladau person am ei fod yn 
dàl swydd isel mewn bywyd, am fod ei wisg yn dylawd, am ei fod 
yn wan mewn meddwl neu gorff, am ei fod yn chwithig, neu am 
íbd Duw natur wedi gosod amo groen dnach nag amynt 
hwy." 

Dylìd diwyllio y gydwyhod, — ^Cyn y gellir iawn ddiwyllio hon, 
angenrheidiol hefyd ydyw diwyllio y dealL Gwaith y deall ydyw 
dangosy ffordd; ond gwaith y gydwybod yw cymell i rodio 
ynddi. Y deall sydd yn chwilio pa beth sydd yn wirìonedd ; 
ond y gydwybod sydd yn tueddu dyn i lynu wrtho. Pan y bydd 
y deall heb ei oleuo, y mae y gydwybod yn cysgn, neu y mae y 
teimlad at uniondeb yn cael ei arwain i benboethder a chreulon- 
der. Mae y fem yn gj'dwybodol yn taflu ei phlentyn i'r Gangeg, 
o herwydd ei bod yn teimlo hyny yn ddyledswydd ami. Hefyd 
gallwn weled yn ein gwlad ein hunain, fod y gydwybod wedi ei 
phylu. Nid aeth neb yn feddwyn neu yn dyngwr ar unwaìth, 
ondynraddol; âyn mlaen gam ar ol cam, nes o'r diwedd y 
gall feddwi, tyngu, a bytheirio cableddau yn ddigon dìgywilydd. 
Ond os bydd y deaU wedi ei addysgu, a'r gydwybod wedi dgoleuo, 
cyfansodda hyn y peth yn bur agos i'r hyn y dyhû dyn fod. 
Maent yn cyfansoddi egwyddor yn y fynwes a Ŵir i'w pherchenog 
lynu wrthi er g^aethaf g^wd, tân, dirboenau, a*r carchar. 

Awn rhagom i sylwì ar yr angenrheidrwydd o ddiwyllio yr 
egwyddor grefyddoL Yr ydym yn gweled bellach fod djm yn 
greador deallawl a moesol; ond y mae iddo gymeriad mwy gor- 
uchel na hyn, y mae yn greadur crefyddoL Nid yn unigy 
mae dyn yn dàl perthynas agos ä'r byd hwn, ond y mae yn 
ddeiliad o*r byd tragwyddoL Y mae y gynneddf grefyddol i*w 
chael pa le bynag y ceir ef. Mae pob gwlad yn dàl yr argraíBad 
o blygiad ei glin; o*r rhai a blygant i addoli yr haul, pren, careg, 
ymlusgiaid, a Ilnaws o wahanol wrthrychau ereill, hyd at yr hwn 
a addola y " gwir a'r bywiol Dduw." Amcan crefydd yw ded- 
wyddoli dyn drwy ei adnabyddiaeth o Dduw ; a'r enaid hwnw 
sydd fwyaf adnabyddus o Dduw ydyw y dedwyddaf. Yn awr, os 
yw dyn yn greadur crefyddol, pa grefydd sydd fwyaf çydweddol 
â*i natur, sydd yn apelio at ei ddeall a*i gydwybod, ac sydd yn 
dwyn ei hoÙ oes i dde&yddioldeb ? I ateb y gofyniadau hyn syrthia 
hoÛ grefyddan y byd i*r llwch o flaen Cnstionogaeth. Ni thy- 



yGoogle 



82 

wynodd dim pnrach, na dim mwy godidog ar y meddwl dynol 
erioed; ac oddiar y pryd jr ymddangosodd yr Addysgwr mawr 
yn ein byd, y mae cymdeithas wedi gwaenthor rhyw bethau 
rhyfedd — y mae cylch y meddwl wedi ei helaethu, ac y mae ei 
deimladau cyfeillgar ac elusengar wedi eu dadblygu a*u coethi. 
Gwna diwylliad y cynneddfeu deallawl ddyn yn seneddwr gwych# 
yn athronydd dysgedig, ac yn fardd godigog; oud nid oesdimyn 
f awr mewn dyn, ond cyn belled ag y mae wedi ei gysylltu â Duw. 
Mae y gwahanol esboniadau a wneir o grefydd wedi magu Uu 
mawr o wrthwynebwyr iddi. Edrychant ami fel peth oer, yn 
groes i ddedwyddwch, yn tueddu i grebachu y meddwl, ac i ddiys. 
tyru yr hyn sydd yn athronyddol ; ond cam mawr â chrefydd y w 
hyn. Dichon mai am ei bod yn gwneuthur pob peth arall yn is- 
wasanaethgar iddi y mae yr atbronydd yn ei gwrthod, ac nid bod 
yn gydstad âg egwyddorion ereìlL Mae y r|,hwn sydd yn ei gwas- 
^naethu fel y wenynen yn casglu mêl o bob gwyddor a chelf — tŷn 
wersi buddiol o lyfrau Natur a Ehagluniaeth, a thry bob peth 
er mantais a lles- crefydd. Beth pe buasai yr arwyr ar faes y 
gwaed, yr athronwyr dyfnddysg, a'r seneddwyr athrylitbgar wedi 
mabwysiadu Uwybrau er hwylysu cerbyd yr Emanuel Buasai 
Alexander, fel Paul, wedi enill buddugolìaethau mwy gogoneddus 
nag a wnaeth, a gallai wylo am fyd arall er ei ddwyn dan faner 
yr lesu. Buasai Napoleon, fel Luther, wedi enwogi ei hun fel un 
cadam i symud ymaith ormes a thrais, a throi eneidiau filoedd at 
yr Arglwydd. Buasai Nelson, fel John WiUiams, yn genadwr 
fiyddlon yn gwneuthur negeseuon daionus. Buasai Yoltaire, fel 
Mathew Henry, yn esboniwr godìdog o'r Bibl, a Hume, fel 
Chahners, yn dadrys dirgelion duwinyddiaeth, a dwyn yr hyn 
oedd dywyll i oleuni Bydd enwogion crefydd mewn anrhydedd 
a bri tra parhao oesau y ddaear, pan fydd hoU arwyr rhyfel ac 
anfiyddiaeth wedi syrthio i ebargofíant bythol. *' Duwioldeb sydd 
fuddiol i bob peth, a chanddi addewid o*r bywyd sydd yr awr- 
hon, ac o'r hwn a fydd.** 

Byddai yn briodol i ni yn mhellach i sylwi ar y modd i ddiw- 
yllio y meddwL Y mae yn waith ag sydd yn galw am ymdrech 
galed. Nid oes yr un ffordd freninol i addysgiaeth. Ni chafodd 
neb ei eni yn athronwr, ac ni ddaeth athrawon colegau nac ael- 
odau y weinyddiaeth i lanw eu swyddau wrth rodio, segura, a 
chysgu ; ond " drwy chwys eu gwynebau" y dringasant î lanw eu 



yGoogle 



83 

cylchoedd pwysig ; ond cofied y darllenydd, " Yr hyn mae dyn 
wedi wneud, fe all dÿn wneud." Y moddion drwy y rhai y gallwn 
ddiwyllio y meddwl ydynt sylwif darllen, gwrando darlithiau neu 
bregethau, ymddyddan, a myfyrŵ, 

Drwy sylwi y deuwn i wybod am yr hyn a gymer le, pa un a 
fydd yn perthyn i ni neu i ereill, i'n meddwl neu i'n corffi Ni 
roddwyd ein cynneddfau deallawl na'n synwyrau corfforol ond i 
gyflawni rhyw waith defnyddiol er anrhydedd i*n Gwneuthurwr. 
Dylem ddysgu gwersi buddiol oddiwrth yr adar, y creadurlaid, 
a'r ymlusgiaid bychain ; oddiwrth ryfeddodau natur yn mysg y 
llysiau, y blodau, a*r coedydd. Os cyfodwn ein llygaid i'r nefoedd 
serenog, gallwn gael testynau gwerthfawr oddiwrth y cymylau, y 
sêr, y lleuad, a*r haul— -eu cylchdroadau, a*u difiygion. Os mewn 
tref, gwelwn waith dyn ; gwelwn y gweithredoedd rhyfeddol a 
gyílawnodd. Wrth sylwi ar chwyldroadau yn mysg cenedloedd, 
ac yn mysg teuluoedd, y dysgwn mai ansefydlog ydy w holl oruch- 
wylion dynion. 

Y flfordd arall i ddiwyllio y meddwl yw drwy ddarUen, Dy- 
wedodd Bacon, ** Darllen a wna ddyn cyflawn, ymddyddan a wna 
ddyn parod, ac ysgrifenu a wna ddyn manwL'* Drwy ddarllen 
yr ydym yn dyfod i wybod am yr hyn fìi; ac y deuwn yn 
wybyddus o feddyliau hen a diweddar. Gallwn ymddyddan â'r 
rhai sydd wedi tewi llefaru er ys oesau, y rhai a fedrent ysgwyd 
y bobl fel y gwna corwynt y goedwig. Llyfrau ydynt y trysorau 
gwerthfawrocaf a feddwn; ac mewn Uyfr y mae ein iachawdwr- 
ìaeth wedi ei dadguddio. Nis gellir bod yn gyflawn heb ddarllen, 
yn fwy nag y geüir bod yn iachus heb weithio. Dylid bod yn 
ofalus i wybod beth yr ydys yn ddarllen yn gystal a'r hyn yr 
ydys yn fwyta. "Y mae un dosbarth (medd Coleridge,) yn 
debyg i awr-wydr; mae eu darlleniad hwy yn debyg i'r 
tywod — rheda i mewn a rheda allan heb adael dim ar ol. 
Yr aü ddosbarth sydd yn debyg i ysbwng, yr hwn a gymera i 
mewn bob peth, gan ei ddychwelyd yn agos yn yr un cyflwr, 
gyda'r eithriad o'i fod ychydig ynfryntach. Y trydedd dosbarth 
a gymhara efe i gwd clydgol (jeUy bag), yr hwn a adawa bob peth 
sydd yn bur i basio ffwrdd, gan gadw yr hoU garthion a'r gwael- 
odion. Y pedwerydd dosbarth a ellir gymharu i'r caethìon yn 
mwn-gloddiau y perlau yn Galconda, y rhai, gan daflu ymaith bob 
peth diwerth, a gadwant y gem gwerthfawr yn unig." 



yGoogle 



84 ' 

Ffordd arall jáyw drwy wrando areithìau neu bregethau. 
Tchydig y w y bobl sydd wedi diwyllio eu meddyliau heb gael cym- 
hortîi addysgwr byw. Yr ydym yn ddyledus am lawer o'n 
gwybodaetìi i'n hysgol-feistri. Hon ydyw y ffordd y dysgir 
crefydd o'r pwlpud, duwinyddiaeth o gadair yr athraw, ac athron- 
iaeúi o enau y profifeswr. Y mae yr athraw yn medru dangos ac 
esbonio yr hyn sydd ddyrus i'r dysgybl mewn ychydig amser, pan 
y cymerai ei bwno efìdlai ddiwmodau o ddarllen iV ^luro. 
Mae rhywbeth yn fwy by wiol a chynyrfus drwy wrando ar y 
byw nag wrth ddarllen gweithiau y marw. Y mae llyfîrau fel 
rhyw athrawon mudìon yn dangos y fPordd i addysgiaeth, ond 
pan y cyfyd gofyniad yn y meddwl, ac i beri petrusdod, ni fedrant 
mo'i ateb ; hjm ydyw dyben athrawon byw. 

Hefyd ffordd arall ydyw drwy ymddyddan. "Dyweá y gwr 
doeth, '^Haiam a hoga haiam, fellygŵr wyneb ei gyfailL** 
Gofynwyd i Dr. Johnson pa fodd yr oedd wedi cyrhaedd cymmaint 
o wybodaeth; atebodd, mai yn benaf drwyymddyddan. Dywed 
Yerìllas, o bob deg peth a wyddai, ei fod wedi dysgu naw drwy 
ymddyddan. Gellir defhyddio y modd hwn er drwg neu er da. 
I>rwy gyfeillachau drwg y Uygrir moesau da. Trefn ydyw 
ymddyddan sydd wedi ei dewis gan ein Creawdwr er eîn ded- 
wyddwch yn mhob amgylchiad. Wrth ymddyddan y mae 
cyfleusdra i wneud daioni, i V dderbyn, a'i gymhwyso atom ein 
hunain; ac yn y modd hwn y mae addysgiaeth yn cael ei gwein- 
yddu o feddwl i feddwl nas gellir ei chael hi mewn llyfrau. Drwy 
y ffordd hon y gelür cael goleuni dirfawr yn y celfyddydau, ac 
ar ryw bwnc dyrys mewn duwinyddiaeth neu wladyddiaeth; a 
thrwy y gwrthwynebiad a wneìr i'n meddyliau ein hunain y 
gosodir ni ar Iwybr i chwilio allan am yr hyn sydd wirionedd. 

A'r ffordd arall a grybwyllwn ydyw árvfy fyfyrio, Os na fydd 
ein cylla yn medru treulio ein bwydydd, ni fydd ond ychydig 
faeth yn deilliaw i'r corff: felly os na fydd dyn yn myfyrio, ni 
ddeìllia dim lles iddo drwy sylwi, darllen, a chyfeiUachu. CyUa 
y meddwl yw myfyrdod. Drwy y cyUa hwn y medrwn gael Ues 
a daioni i'n meddyHauoddiwrth sylwi, darUen, gwrando, a chyf- 
eiUachu â meddyUau ereiU, ac ânt drwy y fath gyfìiewidiad nes y 
deuant yn gyflawn feddyUau i ni. Er fod darUen a gwrando yn 
ein gaUuogi i wybod Uawer, eto ein myfyrdod sydd i benderfynu 



yGoogle 



85 

jr hyn a gredwn. Y mae darllen ac ymddyddan yn ein gálluogi 
i wybod am ddrychfeddyliau, ac i ddarganfod rhesymao, ond ein 
myfyrdod sydd i benderfynu a ÿdy w y drychfeddylìau a*r rhes- 
ymau hyny yn wir. 

Y mae y moddau hyn i fod yn unol â'u gilydd; rhaid iddynt 
fyned mlaen law yn llaw. Nid yw wiw glynu wrth un o honynt; 
ond rhaid eu cyflawni oU. Fe all dyn sylwi o'i febyd iV fedd 
heb fod ronjm gwell, os na íydd yn darllen, ymddyddan, a 
myfyrio; bydd y cwbl a ddaeth o dan ei sylw yn diflanu ymaith 
fel cân aderyn, heb adael yr un effiiith ddaionus amo. Os glyna 
wrth ddarllen, heb sylwi, ymddyddan a myfyrio, ni fedrond cofio 
ffeithiau, a rhoddi bamau ereill ar ryw byncîau. Os bydd dyn 
yn deíhyddio ei hoU amser i ymddyddan, heb ddarllen, sylwi, a 
myfyrio, ni fydd ond wedi cyrhaedd gwybodaeth gymysglyd, nis 
gwyr ddim yn iawn. Acy mae yr hwn sydd yn myfyrio, fel 
mynach, heb sylwi adod i gyflfyrddiad â meddylìau drwy ddarllen 
neu ymddyddan, yn fynych o ysbryd cul ac hunanol, ac yn ddi- 
ddefìiydd mewn cymdeithas. Ond drwy wneuthur defnydd o'r 
pump flbrdd hyn y diwyllir y meddwl, y cesglir gwybodaeth, a 
hòno yn gywirach, ac y deuir yn fwy defhyddiol yn y byd. 

Yn awr, ddarllenydd, yr ydym wedi dangos pabethau sydd i*w 
diwyllio, a'r modd i wneud hyny; ond genyt ti y mae yr 
ewyllys. Gwir fod y gwaith yn anhawdd, a'r ffordd yn serth, ond 
drwy amynedd a diwydrwydd ti a goncri bob rhwystr. Os byddi 
o ddìftíf, ti a Iwyddi. Ni saif dim o flaen penderfyniad dìysgog. 
Y mae gwirionedd yn anhawdd ei gaeL Gwelwyd penderfyniad 
a diwydrwydd mewn gweithrediad yn nghymeríad Sebastopol. 
Tebyg i*r ddinas ryfedd hôno yw y Ue y triga gwirionedd. 
Bhaid gwarchae oddiamgylch iddi, a thân-belenu ei muriau, a 
gwneyd ymosodiad ami. Weithiau methir cymmeryd y Redan, a 
gỳrir y milwr yn ol gan amgylchiadau ; oud drwy ei wroldeb, 
adnewydda dracheíh, ymafla yn y gwaith â*i hoU egni, nes y 
cymera y Malakoff, ac yna ca afael yn y foneddiges wech hòno, 
Gwirionedd. Ceisiodd hi fel ** ceisio arian," a chafodd afael ar 
yr " aur etholedig.*' 

Yr ydym yn sefyll mewn adeg bwysig — ni ymddangosodd neb 
ar chwareufẁrdd amser mewn amgylchiadau mwy cyffrous nâ'r 
dô bresennol. Bhaid cael pen goleu a chalon wresog ; rhaid cael 



yGoogle 



86 

y meddwl wedi eì ddiwyllio, a'r galon wedi eî hadgenedlu ; rhaìd 
bod yn feddiannol ar gariad tanllyd, na fedr y byd mo'i ddiffodd, 
er gwneuthor daioni. Mae y maes yn llawn trysorau gwerth- 
fawr o*n blaen ; yr ydym nìnau yn seíyll mewn angen o 
honynt. Mae y byd a'r nefoedd wedi darparu dysgleidiau 
blasus ar ein cyfer, ac yn awr yw yr adeg i ddyfod i'r wledd, ac 
i ymborthi. Cyfodwn, gan hyny, a gwisgwn wisgoedd gwir- 
ionedd am danom. Awn yn mlaen drwy y maesydd gwynion; y 
mae i ni gymdeithìon luaws ; mae y nefoedd a*r ddaear yn dys- 
gwyl wrthym, ac yn gwaeddi amom, Gwnewch rywbeth. 

Lltwabch Ieitanc. 



yGoogle 



87 



PBYDDEST 

FABWOLAETH RICHARD JANION NEYILL, YSW., 

LLANOENNECH PABK. 



GAN ME. DAYID DAYIES, LLANELLI, 
(Dewi Mai.) 



Pabhau i wneyd difrod mae teym dychryniadau, 
Heb arbed dynoliaeth, ond tòri i lawr; 

Nid oes yr un eithriad, parth oedran na graddau, 
Pawb 'ynt yn agored iV saethau bob awr. 

Fn rhan yn bresenol y daeth cyfranogi 

alar I Fe syrthiodd enwog-ddyn Llanelli — 
Ein Neyill tra gweitbgar, mae galar o*i golli, 

Tra yma bu'n oesi, ei fri oedd yn fawr. 

Prif biler Llanelli oedd ef trwy ei ddyddíau, 
Bagluniaeth a'i rhoddodd yn atteg y lle, 

Yn hylwydd ofiferyn i agor y gweithiau, 
Yr hyn a achosai gynnyddiant y dre'; 

Efe achlysurodd i'r ddae'r gael ei chloddio, 

1 lô gael ei godi, i fŵn gael ei gludo; 
Grym masnach Llanelli yn crogi oedd wrtho, 

Pwy nawr bâr fod galar cyfifredin ? — ^Efe. 

Pum deg o flynyddau sydd wedi myn'd heibio, 

Oddiar pan sefydlwyd Gwaith Efydd Pen-rhôs, 
Mŵg odd ei sìmneiau ^rn dyrchu sydd etto, 

A'r parthau oleuir â'i dânau'n y nos ; 
Gwaith Copr canolig o faint ar y cyntaf, 
Yr awrhon mae'n agos a bod y Gwaith mwyaf, 
I'w gynal bu Neyill yn weithgar i'r eithaf, 
Ac 'nawr yn ci ymyl mae ardal dra thlos. 



yGoogle 



88 

Gwythienau yn gorwedd yn nyihder y ddaear, 

Trwy rym ei drysorfìi gyrhaeddwyd mewn llwydd, 
Ei feddwl grymosol bob amser oedd weithgar, 

Cyflawnai orchwylion tra anhawdd yn rhwydd ; 
Ei ëang drafodìaeth trwy'r oll o'i changenau, 
A'i phwys yn ddigonol i dd'rysu meddyliau, 
Heb attal gynaliodd am hirion flynyddau, 
Pa le ceir ail iddo i lanw'r fath swydd? 

Fe wèlwyd cwmpeini yn myn'd yn feth-dalw^nr, 

A dôrau ariandai a welwyd yn cau, 
Prinhad y gorchwylion yn ddychryn i weithwyr, 

Rhagluniaeth yn gwgu, a chyni'n nesâu ; 
Ond ardal lianelli bryd hyny waredwyd, 
A'r talìad yn pallu gan Neyill ni welwyd, 

Y Gweithiau'n llwyddiannns yn mlaen ganddo ddygwyd, 
Pob peth fel arferol oedd yno'n parhau. 

Y byd fedrai drafod yn ddoeth a meistrolaidd, 
Gofalon ni soddent ei feddwl i lawr, 

Ei amser a dreuliai yn ddoeth ac yn weddaidd, 

Yn ddifudd gofalai nas hedai'r un awr; 
HoU lafur ei swyddfa— rhoi pob hyfforddiadau, 

Y dirfawr ohebu, a thynu cynlluniau, 

Nes oedd fel canolbwynt y myrdd o linellau, 
Neu lygad pelydrau ar dòriad y wawr. 

Bydd sôn am ei enw mewn oesoedd dyfodol, 

A'r hyn a gyflawnodd i anghof nid â, 
Ei oes yn mhob ystyr a dreuliodd yn fuddìol, 

Oddiwrth ei hoU ddyddiau fe ddeiUiodd rhyw dda; 
Heblaw rhoi agoriad i Weithiau tra mawrion, 
Ei olwg a gadwai ar foesau'r trigolion, 
Yn wgus edrychai ar fiyrdd yr afradlon, 

Ffieiddiai o'i galon hyll droion traha. 

Fel Uyn cynhyrfiedig, gan gyffro'n ei ganol, 
A'r crychiau modrwyawg yn cyrhaedd y lan, 

Oedd ef parth dylanwad mewn ystyr fasnachol, 
A'r buddìant, cyn diwedd, yn cyrhaedd y ^an; 



yGoogle 



89 

0*r achos cynhyrfiol yr oll yn ddeillìedig, 
Ewyllys ac arian yr enwog foneddig, 
Pob un yn ei galon yn dweyd, Bendigedig 
Y bo*r gorachwyUwr sy'n gwnenthor ei ran. 

Fwnc mawr yn ei olwg oedd llesiant ei weithwyr, 
A cherìd ef ganddynt o hyd megys tad, 

Cynllunìo y byddai er mwyhad eu cysur, 
Caent trwy'i ragddarbodaeth eu bara'n fwy rhad ; 

Pan byddai drudaniaeth yn bygwth yr ardal, 

I farchnad bellenig anfonaî'n ddìattal, 

Gwrthbwysid y prinder trwy^r haelder dihafal, 
A deuai o'i noddiant bob Uwyddiant a Uad. 

Eî gylch ydoedd uchel, a'i enw'n gyhoeddus, 

Trwy'r deymas yn hysbys, a thu draw i'r môr 
Gwr maẁr ei ddylanwad, a thra anrhydeddus, 
£r meddu ar gyfoeth ei bwyU oedd ei 'stor; 
Tn gryf o gynneddfau, o ddeaU yn fywiog, 
Yn mhUth eì gyfeiUion efe oedd fel penog, 
Pob peth a gydweithiai i'w wneuthur yn enwog, 
EnniUodd barch dynion a bendith yr lôr. 

Fe gafodd UaneUi yn isel eì chyflwr, 

A bu'n offer^mol i'w chodi i'r hm, 
Y ffaith eUir brofi o enau pob hen-wr, 

A gafodd ei eni a'i fagu'n y fan; 
Gadawodd LaneUi mewn gwychd^ tra odiaeih, 
A'i enw a erys yn nglŷn wrth y Ue, 
Pob gwaith a chelfyddyd, yn nghyd a dysgeidiaeth, 

Sy 'nawr yn anrhydedd, a bri idd y Dre*. 

Ei enw'n nglŷn a chopr fydd, 
Co£b'r gwaith arían am ei ddydd; 
O gof-golofiiau ni bydd Iwm, 
Mae'i enw'n gerfiol fel mewn plwm, 

Cadd Uangenech elwch trwyddo, 
A'r hen balas ei gyweirìo; 
I'w gyntefig wychdra dygai 
Yr oll iddo a berthynai. 



yGoogle 



90 

Yno ba am ngain mlTnedd, 
Yn ei hardd gysuras anedd, 
Noddwr oedd i'r ardalyddion, 
A diwaUai ea hangenion. 

Yr anialwcfa a wrtdthid, 
Tir i daflu meiUion ddygìd, 
Nid yn segnr cadwai 'i arîan, 
Gweìtìigar ydoedd ef yn mhobman. 

Yn Uanelli a'i hardaloedd, 
Cofir ef gan weithwyr filoedd, 
Fawb trwy'r lle yn noddwr nchel 
A ystyrìent Meìstr NeTÌlL 

Prin nid oedd mewn cyfraniadaa 
At y baddiol sefydliadaa, 
I an bhiîd yn llaw ganedig 
Ef ni byddâî,— ond caredig. 

Noddwr oedd i bob sefydliad 
A dueddai at wareiddìad, 
Mynaî gael dìwyliiant meddwl 
I bob dyn, a diÍ6i'r nifwL 

Cymmorth ydoedd l'r ysgolion, 
Er addysgu plant tylodion; 
Lles pob gweithiwr a ddymunai, 
Addysg idd ea plant a roddaL 

Anrhydeddas oedd fel ynad, 
Llanwodd gylch yr nchel alwad, 
Ac nid oedd yn ddidragaredd, 
Tra'n rhoi'r goron ar y gwiredd. 

Meddianu yr ydoedd ar gryf gyfimsoddîad, 

A'r unrhyw ni lygrai trwy drachwant a blys, 
Trwy'i eînioes ymddygai mewn doeth ^rmarweddìad, 

A daliai'i gymmeriad mewn llan ac mewn llys ; 
Ei fryd ef nì swynid gan weigion bleserau, 
'Boedd ganddo wasanaeth pwysicach i'w oriau, 
Hyfforddiant ei deulu, gwrteithiad pob moesau, 
werth mwy golygai na'r perlau mawr brîs. 



yGoogle 



91 

Oes bwysigrwydd oedd yr eiddo e^ 
A chyfiawn ddyddiaa gafodd is y ne^ 
Yn y dyfodiant idd y gwieng a*r gwael, 
O'i lafur mawr yn deillìaw bydd rhyw fitól; 
Er cael byw'n hir, a threnlìo'i oes heb glwy', 
Myrdd ddymunasent iddo fyw yn hwy; 

Y fraint a gadd cyn dyfod gwŷs y ne' 

wel'd ei blant yn codi i lanw'i le. 

Dyhoeni'n hir mewn nychdod ef ni bui 
A phan â'i ddymod deoai'r angan do, 
Derbyniai'r ergyd mewn ymroddiad llawn — 

1 'wyllys Duw, a phwysai ar yr lawn; 
Ymi^'i obaith yn yr haeddìant drud, 

Y gwerth a ro'w'd ar groes-bren dros y byd, 
Ei dŷ'n drefiiedig, heddwch ar bob Ilaw, 

A'i ffyáá yn dal yn ngwyneb brenìn braw. 

Yn ymwybodol o hwyrhad ei ddydd, 

Ao £>d y rhwymau 'nawr ar dori'n rhydd, 

Oyfìiewid trem â'i foneddiges fiid, 

A chann'n iach i'r plant ar hyn wnai'r tad ; 

Fob gwaith ar ben cyn rhoddf r olaf chwyth, 

Wrtli golli palas ennìll nef am byth. 

Yr olaf swU a geuai fyth ar hyn, 

Dilëid pob pUi trwy lawn Oalfiyria firyn, 

Ar edyn engyl 'hedai'i enaid cun, 

A dim yn fìirwol yno ond y dÿ», 

BüFUS. 



yGoogle 



92 



MONODY 

ON THE DEATH OF EICHABD JANION NEYILL, ESQ., 

LLANGEmrECH PABE. 
BY BÍB. TITU8 LEWI8, CAEMAETHEN. 

Dabk Ì8 the doud I appallíng ìs the gloom ! 
Llanellj sighs and weeps o*er Neyill's tomb; 
All shed a]ike the sympathizing tear, 
Alike all sob, '* A friend lies buried here." 

No brazen tmmpet at the lips of fame 
Shall waft abroad his eyer-honored name, 
To tell of foes dispersed and thousands slain, 
Or deeds heroic on the ensanguin'd plain, 
Or yengeance wreaked upon the northem foe, — 
Alas, that yalour e'er caused tears to flow ! 
He neyer shone in Mars' triumphant train, 
But sought bj yirtue, yirtue's meed to gain. 

He rather stroye to soothe the orphans' cries, 
To wipe affliction's tears from widows' eyes; 
He neyer coyeted the wreath of bay, 
If won by bloodshed in the nation's fraj; 
His greatest pride was in the hour of need, 
To soften woe — nor triumph in the deed. 
He ne'er aspired to%seize the helm of state, 
But knew that to be good was iohe great; 
The proudest title he would fÌEÛn possess 
Was this, ** The friend of man in his distress." 

Twas Netill's care to shed the light of truth 
On all alike, on manhood and on youth ; 
To teach men thej were creatures of a day, 
Who flourish, ûtde, and tum agaìn to clay. 
To lead them to despise all earthly dross, 
And cling all hopefÿ to a Saviour's cross; 



yGoogle 



93 

To bow with mcekness to the chastening rod, 
And cry with fidth, " My Father and my God ! " 

Like Howard, he hìs happiest hours employed 
In spreading peace and loYe, — and this enjoyed 
Beyond the tinkling of a hollow name, 
Or ^lendid Yanity of empty fame. 
Good acts, great deeds, — life's weU-deseryed crown 
His great reward, his glory and renown ; 
Truth, justice, honor, — these his constantaim, 
To win for him a never-dying fame. 

But the dread angel of the amaranth wreath, — 
By lone Uangennech lit mysterious death ! 
Death, overshadowing uature's brightest scenes, 
That neither youth, nor age, nor beauty screens ; 
But strikes unerrìngly the fated mark, 
Extinguishîng for aye the yital spark; — 
Death I mìghty conqueror of all below, 
Kings, princes, peasants, thou dost OYerthrow; 
All human life thy mandate must obey, 
A stem equality perrades thy sway. 
Could'st thou not spare our Neyill to us here, 
To soften sorrow and to wipe the tetir 
From eyes that weep, — to soothe the heart distress'd, 
To cheer the strìcken and relieve the oppress'd ? 

What ties were seyered, oh ! what hearts laid bare, 
When Neyill ceased his loved one's joys to share ; 
He, who in stem adversity's dark hour, 
Extended sympathy's effectual power, 
Lost to the wife, the chosen of his heart, 
(Oh God ! from him how hard it was to part) 
Shall we not moum with Äer, who through long years, 
Smiled when he smiled, or wept if e'er his tears 
Were shed o'er human woe ? shall we not gaze 
With her back o'er the unforgotten days, 
When youth with radiant hope was glad and bright, 
And wedded hours were bathed in rosy light, — 



yGoogle 



94 

And weeping wìth her, shall not eTery heart 
Bear in the widow*s silent grief a part ? 

Cahn sanshine gilded all the page of lìfe, 
Whereon was writ thy love deyoted wife ; 
Around thee brìght-eyed children dustering fair— 
Thy Neyill's hope thy fond matemal care ! 
Andere the scenewas darkened, patterìng feet 
- And merry voices,— countenances sweet,— 
And eyes that told us of the good old race, 
Appeared again to take the loyed one's place. 

Ah, beauteons scene ! o*er the funereal gloom — 
The solenm shadow of a father's tomb— • 
Hangs sombre now : yet firom death's darkening dust, 
Shines forth "the memory of the just.*' 
The shadows yanish and the gloom departs, 
And the deep misery of our o'ercharged hearts 
Giyes place at length to resignation cahn— 
A good man's memory is afiüctîon's bahn ! 

No longer weep, pale widow,— weep no more 
For him whose barque hath reached th' etemal shore — 
For him whose life but ceased when time had shed 
Immortal glory on his honored head. 

Weep not, faîr daughters, — ^round y our parent's tomb, 
Trath, yìrtue, honor shed a rich pertoie, 
Whose odour these sháll waft to future days 
The poor who bless him — and the rich who praise. 

Weep not, ye sons ! though silent now the tongue, 
Upon whose loving accents oft ye hung j 
Whose words of counsel fell upon your eaí — 
(Words ever kind and counsel to reyere,) 
With ever-welcome pleasantness of tone, 
Be still the sigh, and hushed for aye the moan, 
For o'er the memory of the virtuous dead, 
The unavailing tear ìs idly shed. 

Good deeds, heroic yirtues, aims sublime, 
Achieyed for him a record for all time ; 



yGoogle 



95 

Let thesc, ye worthy sons of worthy sire, 

Your gratefal hearts with emulous hope inspire ; 

So shall ye fitly prove your deep regret 

For him whose deeds shall teach and guide you yet 

Thus do the good and noble pass away ! 
When future years may ask us, " where are they ?" 
Our hearts shall answer, " heire,'' they are not dead, 
The memories of the jost liye in their stead I 
And he? whose name is stâll amongst us here 
Whose deeds we cherish and whose truth reyere; 
In these alone we eyer shall disoem, 
A brighter record than the storied um 
May tell to present or to future days,— 
His name his monument— his deeds his praise. 

Mbblin. 



yGoogle 



96 



CHWECH ENOLYN I'B LLEUAD. 

GAM Y PAECH. J. R. MORGAN, LLANELLI. 
(JLleurwg.) 

Llusern wen uwchben y byd, — yw'r lleuad, 
Yn rhoi llewyrch hyfryd ; 
Ar y nef-gymyl hefyd, 
Gwedd hardd oreurawg a ddyd. 

Ysgwyd y môr Uwyd, mawr, llydan, — a wna, 
Drwy ei nerth, fel baban 
Gwir der, yn ei gryd eirian, 
Ar le myg y perlau mân. 

Mor dawel, drwy yr uchelion! — ^y cerdd, 
Ac urdda eithafion 
Asur, a lle y sêr llon, 
Cerig adail Caergwyddion. 

Yn ei goleu ar ddechreunos — ^hyfryd, 
Dringo*r ofron agos, 
Neu ddystaw wrandaw'n y rhôs, 
Ar ddi ri gerddi'r ëos. 

Ni all lleidr enwyll edrych,— a gwenu, 
Yn ei gfwyneb mawrwych ; 
Câna gwr o gjarwr gwych, 
Yn llawen, yn ei llewych. 

Nodir, fod cyfnewidion, — ^y Ueuad, 
A*i Uuaws diflfygion, 
Yn trwyadl ddangos troion, 
A hanes yr einioes hon. 

Newton. 



yGoogle 



97 
Y TEULU BEDWYDD. 

GAN ME. THOMAS JONES, PORTHMADOC. 



Os na welir addumìadau, 

Ond yn heirdd balasau'r fro, 
Gwir ddedwyddwch ni fedd weniaith, 

AifF i*r bwthyn ar ei thro; 
Chaena llawer tlawd mewn angen, 

Gyda mynwes lawn o hedd; 
Wÿla eraiÛ pan yn profi 

HoU bleserau'r dawns a'r wledd. 

Djma deulu yn preswylio 

Yn y bwtliyn bychan draw, 
Ue mae tlodi a Uawenydd 

Tn cydgeidded law yn Uaw; 
GeUir gweled yn eu Uygaid, 

Gellir darUen yn eu gwedd, 
"Dyma'r fan teyrnasa cariad, 

" Dyma gartref Uawn o hedd." 

Nid oes ganddynt ddrudfawr wisgoedd, 

Dim o wychder gau y byd, 
Ni chanfyddir heirdd goedwigoedd 

Yn cylchynu'r annedd glyd; 
Hwy ni feddant gyfoeth daear, 

Mewn angenion maent yn byw; 
Etto tlodi'n Uawn o fawredd, 

Angen Uawn dedwyddwch yw. 

Er na feddant offerynau 
Cerdd, er ceisio twyUo'u clwy*, 

Sî yr awel wrth fyn'd heibio 
Sydd beroriaeth iddynt hwy ; 

Glywed moUant yn dyrchafu 
At y nef o enau'r plant, 

N 



yGoogle 



98 

A rydd filwaith fwy hyfirydwcb 
Iddynt hwy nag unrhyw dant 

Gwel hwy'n awr yn cydymgynuü, 

011 yn drefhus, oll yn lân, 
Delw carìad sydd iV weled 

Arnynt oU, yn ddiwahan; 
Carìad yw eu hunin reol, 

Dyna'u balm i boen a chur; 
Mor ddymunol ydyw'r olwg 

Ar effeithiau carìad purl 

Difyr iawn i'r plant o'u deutu 

Ydyw mwyniant boreu oes; 
Gair y tad sydd gyfîpaith iddynt— 

Ni fedd cariad eirìau croes; 
Mae Uawenydd yn eu gwênau 

Sydd yn herio dynol ddawn, 
Fel yn dwyn rhyw ddelw egwan 

O anneddle ddedwydd iawn. 

Maent yn awr, gan gydym^ymu, 

Tn nesâu at orsedd gras,' 
Gwrando'r weddi — cîyw'r ocbeuaid — 

Ceisia brofi'r nefol flas; 
Chwyddawg eiriau nid oes ganddynt, 

laith y galon yw eu llef, 
Ond mae rhywbeth yn eu gweddi 

Sydd yn swyno engyl nef. / 

Myrdd cyflymach na'r goleuni, 

Yn ymsaethu trwy y nen, 
Mae eu gweddi felus, ffyddiog, 

Nes cyrhaedda'r orsedd wen: 
Fe anghofir chwerw ofid, 

Ing a phoen Cálfaria fryn, 
Cyn anghofir rhoddi ateb 

I'r gweddiau taerion hyn! 

Pan ddel croesau i'w cyfarfod 
Yn eu taith trwy'r anial fyd. 



yGoogle 



99 

Poro'u calon—lladd eu Dygredd — 

Wneir trwy'r croesau hyn i gyd: 
Dwylaw lôn wna ddal eu henaid 

Bhag eu llethu gan un baich; 
Yn mhob trallod a gorthrymder, 

Fwysant ar ei gadam fraich. 

Dacw'r ffrwd yn araf lifo 

Heibio iddynt, heb*ymdroi, 
Felly eu hoU ddyddiau hwythau 

Sydd o un i un yn ffoi; 
£u dedwyddwch, trwy eu hymdaìth, 

A ymleda, hyd y bedd, 
Yna'r ffrwd o gysur feddant 

A gyrhaeddaySr o hedd. 

Djma goeden fu am flwyddau 

'N syllu ar y bwthyn llon, 
Fel pe byddai yn ymgrymu 

Mewn gwyleidd-dra ger ei fron; 
Tybìais glywed yr awelon, 

Gyda'u rhyfedd, nerthol ddawn, 
Bhwng ei changau hardd yn sìbrwd, 

**Dyna deulu dedwydd iawnl" 

Dttnwal Moelmu». 



yGoogle 



100 



HANES T FELINFOEIr 

AH Y 

FTMTHEG MLTNEDD A DEUQAIN DIWEDDAF. 

GAN MB. •WIM.IAM GEOBGE, FELINTOEL, 
(Ounlym ab loan,) 

BHAGTMADBODD. 

Mab ebargofiad ac esgeiiliisiad yn dàl perthjrnas agos iawn â'a 
gilydd; y blaenaf yw y geU ddû a thywell sjdd yn difa pob peth 
a f jddo yn cael ei daflu iddi, ao nid yw byth yn gollwng neb o'r 
carcharorion yn rhydd. Tr olaf yw y swyddog sydd yn Uusgo 
amgylchiadau, damweiniau, teimladau, nodweddau, apherson- 
au, ac yn eu gosod o dan gloion cedym jn y tywyUwch, allan o 
afael yr Athronydd, yr Henafiaethydd, y Bardd, a*r Cywrein- 
ddyn. Mae Uawer o orchest-g^pìau gwedi cael eu cyflawni, pa 
rai oeddynt yn deüwng o gad eu cofrestru yn mhUth prif hynod- 
ion yr oesau. Mae Uawer o wrthrychau yn cael eu caboU gan 
law gywrain Anian ac Amser, yn ddigou hardd a phrydferth i 
fod yn destynau ymchẅiUad yr Henafiaethydd, er mwyn boddio 
ei chwaeth; ond y mae Uaw oer esgeulusiad gwedi ymaflyd yn- 
ddynt, a*u gosod yn garcharorion tufewn i ddyfn-geU gaddugawl 
ebargofiad, heb i'r Henafiaethydd gael eu gweled, heb i'r Ath- 
ronydd gael eu trychwalu, ac heb i'r Bardd gael ehedeg yn ei 
ddychymyg i wneud un fFugyr o honynt. Mae amry wiol ddy- 
fPrynoedd prydferth yn dàlblodau amryUw ar eu mynwesau clyd, i 
wasgaru eu peraroglau yn chwa yr awelon, ac jn fath o neuaddau 
cyngherddawl i etifeddion y goedwig i ddadseinio caniadaeth a 
molawd i Awdwr Anian; ond y mae esgeulusiad gwedi eu gadad 
yn Uaw anghofrwydd, ac nid oes un arluniwr gwedi dangos pryd- 
ferthwch eu tirwedd têg ar bapyrlen erioed. Mac Uawer treflan 
a phentref gwedi eu gadael yn ddisylw gan esgeulusiad, a*u sath- 
ru dan draed ebargofiad; ac ni weUr yno yn awr ond adfeiUon 
dìrywìedig o'r Ue a fu gynt yn ardderchog; ac nid oes neb a fedr 



yGoogle 



^ 101 

ddywedyd pwy oeddynt y trigolion a fuont yno yn byw nac yn 
marw. O herwydd hyny, y mae Uawer Athronydd yn cysgu yn 
Ilwch yr oesau; ac nid yw yn ddichonadwy i neb o'r byw olrhain 
ei achau a mynegu eî enw! Mae llawer Bardd gwedi canfod 
Anìan â*i lygaìd, a theimlo awen â'i galon, ac wedi marw heb gael 
ei weled gan y byd. Mae hefyd lawer dyngarwr gwedi ei eni a'i 
fagu yn Nghymru, yn feddìanol ar galon cyn wresoced ag eiddo 
John Howard, ond o herwydd esgeulusiad, y mae yn ngweryd 
oer distawrwydd, heb un gôf-lech i fynegu am dano wrth yr 
olafiaid, a dyfroedd oerion difaterwch gwedi difiodd y cariad oedd 
ganddo, ac anadl rhewedig annheimladrwydd wedi selio ì íyny 
ffynonellau ei serchiadau, fel nas gali y byw ei efelychu yn ei 
ddaionL Ond y mae yn ddywenydd genym feddwl fod ysbryd 
hanesyddìaeth yn gwrthweithìo dylanwad ebargofiad yn mhob 
ystyr. 

Mae i bob gwrthrych eì hanesyddiaeth, ac yn mhlith y Uuaws 
o wrthrychau cylchynol a ymddangosant yn deilwng o sylw yr 
Hanesydd, cymhellir yr ysgrifenydd, trwy nerth teilyngdod y lie 
i gymmeryd pentref y Felinfoel, o dan ei ystyriaeth, yn y drefn 
ganlynol : — 



PENNOD I. 

EI SAFLE — EI ENW — ^A THAEDDIAD TB ENW. 

Y rELiNFOEL sydd bentref hardd a chyfrifol, ar ddyflryn tawel a 
ffrwythlawn, oddeutu milltir i'r Dwyrain Ogleddol o dref Uan- 
elli, swydd Gaerfyrddin. Mae y brif ffordd sydd yn arwain o 
Lanelli i Lanon, ac oddiyno i Gaerfyrddin, yn myned trwy ganol 
y pentrêf, gan ei ranu Vr Gogledd a'r Dëau. Mae heol arall a 
elwir Heol Ysgyborisaf, yn arwain o'r Ue i Gaerfyrddin, a'r cyfeir- 
iad hvny, mae hon yn ymadael a'r pentref gerllaw y fan Ue yr 
oedd yr hen addoldŷ yn sefyll, ac yn myned allan i heol Llanelli 
wrth Dỳ'r Onen, Mynydd Croeslaw. Yr heol syddyn arwain o'r 
pentref tua'r Dwyrain yw Heol Clyngwemen. Ymadawa hona'r 
pentref gerllaw y White Lion^ ac arweinia yn mlaen tua chyfeir- 
iad Llangenech. Heol arall a elwir Heol y Capel sydd ^rn dech- 
reu wrth yr un tỳ, ac yn cyfeirio i'r Dëau; mae hon yn myned 
allan i'r ffordd fawr sydd yn arwain o Lanelli i Abertawy wrth 



yGoogle 



102 

ffermdŷ y Capelisaf. Cangen o'r heol hon sydd yn arwain o*r 
pentref tua Gwaith alcan Dafen. Mae'r hen rheiIiFordd a agor- 
wyd gan Mr. Babby yn 1802, o'r tu Gogleddol i*r pentref ; mae hon 
yn gyfleos i deithwyr a fo*n gwynebu i lawr tua*r hen Ffwmes, 
ger Llanelli, ac hefyd i'r rhai fo*n gwynebu i*r lan tua Horeb a 
Brondini. Bhana afon Uiedì y pentref i ddau ddosparth; mae 
yr oU o'r tu dëau i'r afon, neu y rhan orllewinol o'r pentref, yn 
maenor (handeí) Hengoed; a'r oll o'r tu aswy i'r afon, neu y 
rhan Ddwyreiniol o hono, yn maenor y Westfa; ond er hyny telü* 
hanner y trethi a ddisgynant ar y felin, yr hon sydd yn y Westfe, i 
f aenor Berwiclt, er nad yw y rhan agosaf o Ferwici yn gorwedd 
tufewn i hanner milldìr i'r pentref. Yr achos dechreuol o'r 
ymarferiad hyn oedd, i berchenog cyntaf y felin yn y Ue hwn 
wneyd ammod â thrigolion maenor Berwick y buasai iddo ef dalu 
hanner trethi y felin i'w mhaenor hwy, os byddai iddynt ddyfod 
â'u llafur i £ei1u i'w felin e€ Fel yna mae'n debyg y cyttunasant, 
ac y mae yr ammod yma er ei hynodrwy dd gwedi parhau mewn 
grym am flynyddau lawer, ac fel yna y mae Mr. Buddey, Llan- 
eUi, ei pherchenog, yn talu yn bresenol. Tardda afon Lliedi, yr 
hon sydd yn rhannu y pentre^ mewn Uỳn bychan oddeutu 200 o 
latheni i'r Gogledd o Amaethdŷ Wastodwen, ar F^mydd Sylen, 
plwyf LlaneUi; oddiyno dyUfa i lawr heibio BlaenUiedi (yr hwn 
a gafodd ei alw feUy oherwydd ei fod yn agos i'w tharddiad) 
yna cyrhaedda bentref Horeb; yn y Ue hwnw mae rhan o'r 
dwfr yn cael ei ddefnyddio at wasanaeth un o'r melinau sydd 
yno, ac yna Uifa i lawr tua'r FeUnfoel. Yn y Ue hwnw 
defiiyddir rhan o'i chynwysiad at wasanaeth y feUn sydd jmo, 
ac wrth y bont sydd yn ei chroesi yn y pentref y mae cored wedi 
eigwneyder trosglwyddo rhan o honi at wasanaeth peirian- 
dymu yn LlanUiedi. Màn hyn hefyd mae Bedy ddwyr y FeUnfoel 
wedi gwneyd bedyddfan hardd a chyfleus. Yna ymadawa a'r 
pentref, gan redeg ì lawr tua thref LlaneUi, a phüi gyrhaedda 
yno, mae yn dra defìiyddiol etto at wasanaeth dwy felin, sef y 
fBlin uchaf a'r feUn isaf ; yna oymera ei rhedfa yn mlaen gan ranu 
y dref yn ddau ddosparth, ac abera yn y môr o'r tu GorUew- 
inol i LaneUi Er nad yw yr afon ond oddeutu saith nüUtir o 
hyd o'i tharddiad i'w haber, er hyny mae yn dra defnyddiol at 
wasanaeth dyn ac anifalL 
Cafodd y pentref ei alw yn Felinfoel, oddiwrth enw yr hen 



yGoogle 



103 

felin a safai gerllaw afon Lliedi, yr un fan ac y saif y felin bre. 
senol. Cyn dechreu adeiladu y pentref galwyd y felin hono yn 
Felinfoel: ae yna pan adeiladwyd y rhan gyntaf o'r pentref, gaL 
wyd ef ar yr enw uchod, yn ol enw y felin. 

Gwahanol famau a fodolant o berthynas i darddiad y gaìr Felin- 
foel, ond gan yr ystyriwn na fyddai eti bobrhain yn ateb un dyben 
gadawn hwynt o'r neilldu, a dygwn yn mlaen y fam fwyaf gyfiT- 
redinol ar y pwnc, sef yw hyny, i'r felin gael ei galw ar y dech- 
reu yn Febnfoel, mewn gwrthgyferbyniad 1 Felinyrafr neu Felin- 
gymig, yr hon oedd ychydig yn uwch i'r lan ar yr un afon. 
Yr oedd y felin olaf yn hynod gymig o ran ei hadeiladaeth, a chan 
fod y blaenaf yn ymddifad o'r fìith addumiadau, a thrwy hyny 
yn foel o ran cyra, &c. gaiwyd hi yn Felìnfoel; ac felly mae wedi 
cadw ei henw hyd y dydd hwn, 

PENNOD II. 

EI SEFYLLFA YN T FLWYDDTN 1800. 

NiD oedd y pentref uchod ond bychan yn y flwyddyn 1800, wrth 
ei gyfartalu â'r hyn y w yn bresenol. Nifer y tai a gynnwysai o 
bob gradd yn y cyfnod hwnw oedd chwech ar hugain, a'r rhai hyny 
yn dra gwasgaredig; yr oedd pedwar o'rnifer yna yn amaethdai, 
sef LlanlÜedi, y Twyn, y Clŷn, a Thanygraig. Hefyd yr oedd 
capel y Bedy ddwyr yn un yn gwneyd y rhif i fynu, yr hwn a el> 
wid yn gyffredin yr amser hyny yn Dŷ-newydd, er ei fod yn Sljo 
flwyddi oed. Safai tri thỳ ereill gerllaw yr Addoldŷ; tri wrth y 
Banc, y felin a thŷ y felin; dau dỳ wrth y llyn perthynol i'r felin 
yr efel, a thŷ y shingrig. Yr oedd hefyd naw o dai bychain 
gwasgaredig ereiU, pa rai a feddianwyd gan John Williams^ 
Bobert Samuel, Thomas Francis, Mary Morgan, Jane Lewis, 
David Mitchell, Ann Hees, John Hichards, a John BonnelL Nid 
oedd un math o fasnachdy yn y pentref yn y cyfhod hwn. 

Wrth ystyried sefyllfa dysgeidíaeth yr amser crybwylledig, 
gellir dy wedyd am y Felinfoel, ei fod yn rhagori yn y peth hwn 
ar un lle arall yn y cymydogaethau. Dywedir gan hen bobl 
barchus, ei fod wedi bod am amser yn fath o athrofa i'r ardaloedd 
oddiamgylch. Khai o'r hen bobl hyn a ddywedasant wrth yr 
ysgrifenydd, eu bod hwy wedi bod yn teíthio am amser maith, 
hyd yn nod o dref Llanelli, tua'r Felinfoel, cr derbyn dysgeid- 



yGoogle 



104 

ìaeth gan Mr. Dayìd Lewis, Gellygaled-fach. Efe oedd yr ysgol- 
feistr yn y flwyddyn 1800. Cadwai ysgol yn yr hen addoldŷ, 
gan nad oedd ysgoldŷ gwedi ei godi yr amser hyny. Mae yn 
debyg fod Lewis yn ysgolhaig lled dda, a bod ganddo ysgol 
luosog. 

Fel y crybwyllwyd yn flaenorol, nid oedd yn y pentref ond un 
addoldŷ, a hwnw yn perthyn i*r Bedyddwyr. Ÿ gweinidogion. 
perthynol i*r lle y cyfnod hwnw oeddynt Meistriaid Morgan 
Eees a DL Davies. Nifer yr aelodau oeddent oddeutu 120. Er 
mai hanes oV lle am y pymtheg mlynedd a deugain diweddaf 
sydd yn ofynol yn ol y testun rhoddedìg, er hyny ystyriwn na 
íŷddai yn drosedd ynom, nac yn un anfri ar y testun, i roddí 
ychydîg o hanes yr Eglwys uchod oddiar ei dechreuad, yr hyn 
sydd fel y canlyn: — Gwedi i'r Bedyddwjrr yn yr ardal hon fod 
am amser yn cadw cyfarfodydd mewn tai anedd, dechreuwyd 
ymgynghori am adeiladu tŷ cwrdd. Cyflawnwyd eu hamcan, a 
chodwyd y tŷ yn y flwyddyn 1709, ar y rhan ddwyreiniol i'r 
fynwent bresenol. Gelwid y tŷ hwnw yn Felinfoel gan amryw, 
oddiwrth y lle. Galwai y cymydogion ef y Tỳ-newydd, yr hyn 
sydd yn beth cyffredin ar hyd y wlad am hir flynyddau arolcodi 
tŷ cyfarfodj ond gan ei fod yn agos i'r dref, galwyd ef yn Llan- 
elli gan rai o belL Tn ol hanesyddiaeth, cawn fod y lle hwn yn 
cael ei gyfrif megis eglwys ar ei phen ei hun, a dau weinidog 
iddi, sef Meistriaid Morgan John a John Davies ; ond mae yn 
debyg mai cangen o Abertawy ydoedd am dros ugain mlynedd 
wedi hyny, a gweinidogion Abertawy ydoedd y ddau wr uchod, 
ond eu bod eill dau yn pregethu yn eu cylch yn y lle hwn. Yn 
y flwyddyn 1725, dechreuodd Mr. David Owen bregethu yn y 
gangen hon o*r eglwys. Yn y gymanfa a gynhaliwyd yn y lle 
yn y flwyddyn i733, trefiiwyd i'r gangen hono ymgorffoli yn 
eglwys ar ei phen ei hun. Meddylia rhai i*r eglwys ymgorffoli 
yn gynt, ond mae llythyr y gymmanfa am y flwyddyn hono yn 
eglur dystio mai y pryd hyny y bu. Mae yn debyg fod Mr. 
Dd. Owen gwedi cael ei ordeinio ychydig cyn y gymmanía, a*i 
fod yn perthyn i'r eglwys hon ac eglwys Abertawy, ac yna pan 
gorffolwyd yr eglwys uchod, dewiswyd ef yn weinidog iddL Yr 
oedd wedi bod cyn hyn yn byw yn eu plith, ac yn pregethu idd- 
ynt am ddeng mlynedd. Nifer yr aelodau yn yr adeg hyn oedd 
oddeutu hanner cant. Yn fuan ar ol ei chorffoli yn eglwys dechreu- 



yGoogle 



105 

odd Mr. Evan Thomas bregethu» ac ymddangosai yn wr ieoanc 
duwioi a gobeithiol iawn. Danfonwyd ef f r ysgol i Gaerodor er 
áysgu Saesoneg, a'i hyfforddi mewn pethau angenrheidioL Ba 
yno am flynyddau, ac ordeiniwyd ef yn Bridgewaier yn 1749; 
acynj^lle hwnw gorphenodd ei weinidogaeth a'i ddyddiau yn 
Awst^ 1757. O gy lch yr un amser dechreuodd un andl o'r ae- 
lodau bregethu, sef Mr. Morgan Dayies. Bu yn en plith jtí 
pregethu amryw flynyddau. Tr oedd yn wr deallus, ac yn 
hardd ei rodiad, ao yr oeddid yn son am ei ordeinio e£ Ond tra 
buont yn oedi, gwelodd yr Arglwydd yn dda ei sjrmud oddi- 
wrthynt yn y flwyddyn 1748, yn 48 oed. Yn nghylch y flwydd- 
yn 1744, cododd yn yr eglwys ddau wr îeuanc ereill, sef Mr. 
Morgan Bees a Mr. John Duckfíeld. Yn 1746, bu Duckfield yn 
Nghaerodor yn yr ysgol, ac yna dychwelodd yn ol. Bu y ddau 
hyn yn pregethu lle byddai galwad iddynt dros lawer o flynydd- 
au. 0V diwcdd, gan fod Mr. Dayid Owen yn heneiddio, ac yn 
gwanhau, bamwyd yn. oreu i ordeinio y ddau wr yna er mwyn 
bod yn fwy o gynnorthwy i'w bugail parchus, yr hwn oedd gwedi 
bod mòr llafurus « defnyddiol yn eu plith cyhyd o amser. FeUy 
ordeiniwyd Meistrìaìd Bees a Duckfield yn 1761. Nid hir 
gwedi hyny y bu Mr. Dayid Owen yn eu pHth; ond amser ei 
ymddattodiad a nes'áodd. Ymadawodd â'r anialwob, ac aeth 
trwy'r lorddonen ar y 19eg o Fehefin, 1765, yn 72 oed. Ar 
fyr canlynodd Mr. John Duckfield ef, canys yntau a fii fiurw 
EbriU 20fed, 1766, yn 48 oed. Ar ol marwolaeth y ddau uchod, 
nid oedd gan yr eglwys ond Mr. Morgan Bees ; a chan fod gal- 
wad am bregethu mevrn cynnifer o leoedd, nid oedd ya. alluadwy 
iddo gadw y cyrddau mewn trefii; ond nid hir y buwyd nes i 
Dduw weled yn dda gyfodi dau o'r aelodau i gynnorthwyo ya. y 
weinidogaeth, sef Mr. WiUiam Hughes a Mr. Dayìd Owen (mab 
y gweinidog cyntaf.) Ordeiniwyd Mr. Wm. Hughes yn y 
flwyddyn 1774; a thua 1770, bedyddwyd Mr. Sampson I^yies, 
yr hwn oedd wedi bod yn pregethu gyda'r Fresbyteriaid am 30 
o flynyddau cyn hyny. Bu hwn yn bregethwr cynnorthwyol 
am amryw flynyddau: a bu ferw yn 1788. Hefyd bu farw Mr. 
Dd. Owen yr aü yn 1780, a Mr. Wm. Hughes, cydweinidog Mr. 
M. Bees, yn 1783. Yn 1782, dechreuodd Mr. Dayìd Powell 
bregethu, a gwasanaethodd yr eglwys yn flyddlawn fel cynnorth- 
wy wr i*r gweinidog am bedair blynedd, ac yna neillduwyd ef i 
o 



yGoogle 



106 

gyflawn waiüi y weinidogaeth i gydweinyddu â'r hen weinidog, 
Mr. Morgan Bees; ao yna yn y flwyddyn 1789, cafodd ei ddewis 
i fbgeilio yr eglwys yn Nottage, swydd Forganwg. Bu yno yn 
weinidog Uafurus a lìwyddianus dros saith mlynedd, pryd y ter- 
fynodd ei waith a'i daiüi mewn llawn hyder fod ei farwolaeth yn 
elw iddo, yn 40 oed. Gwedi symudiad Mr. Powell, nid oedd 
yma un g^einidog ond yr hen wr, Mr. Morgan Bees, ao yr oedd 
yntau yn byw yn agos i Salem, Llangefelaeh, ac yn gwa&an- 
aethu yr eglwys hono ddau Sabbath yn y mis; am hyny yr 
oedd yr eglwys hon yn ymddifad iawn hyd ddyfodiadyr hybarch 
Daniel DaTÌes iV plith yn yflwyddyn 1791, Bu Mr. Morgan 
Bees ùaw yn 1808, ac ar ol ei farwolaeth ef cymmerodd Mr. DL 
Dayies hoU ofal yr eglwys. 

PENNOD UL 

EI GYNMTDD ODDIAB HTNT MBWN ADEILÁDAETH, DTSGEID- 
lABTH, A MOBSOLDBB. 

Ctnntdd y pentref mewn Adeiladaeth oddiar y cjrfaod oryb- 
wylledig sydd fel y canlyn. Y tŷ cyntaf a adeiladwyd yn y Ue 
yn y ganrif bresenol oedd tỳ Mr •Cox, yr hwn dỳ a adnabyddir 
yn gy£&edin wrth yr enw Palas y FelinfoeL Adeiladwyd hwn yn 
y flwyddyn 1803, ar draul y boneddwr uchod, ar ran o fferm y 
Twyn, gerllaw yr hen addoldŷ. Mae y palas hwn yn feddiant 
i B. Neyill, Ysw., (mab y diweddar B. J. Neyill, Ysw., LUmgen" 
ech Parh,) er ys saith mlynedd; pan briododd yno yr aeth efe al 
foneddiges i fyw, ao yno y maent yn deulu parchus yn brescnol. 
Yn 1810, codwyd êeat Syr D. Dundas, Barwnig, yr hon a elwir 
Alltygoye; mae hon oddeutu tri chant o latheni o'r pentre^ 
rhwng hyny a Llanelli Mae hon yn bresenol yn meddiant ei fab, 
Syr John Dundas, Barwnig. Y tafamdŷ cyntaf a godwyd yn y 
lle oedd y White Lion; adeiladwyd hwn yn 1815, ar draul Mr. 
Jno. Bassett Tua'r un amser codwyd y Kin^a Head, a dau dỳ 
ereill gerllaw iddo, gan Mr. John BonnelL Yn 1825, adeilad- 
wyd y Bear, yn nghyd â phedwar o dai ereìll gan Mr. Ben- 
jamin Prîce. Yn 1817, cododd Mr. Eyan Eyans dri thŷ ereìU 
gerliaw y Twyn, a dau yn gyfagos iddynt mewn saith o flynydd- 
au ar ol hyny. Yn y flwyddyn 1828, adeiladodd Mr. David 
Eobcrts, ddau dỳ ar Ynys-y-Ilyn, ac yn fuan ar ol byny adeilad- 



yGoogle 



107 

odd Meistri Edward Hngfaes, DaTÌd Hughes, Wm. Hnghes a 
John Hughes, bymtheg ereill ; felly cyimwysa rhan o'r Pentref 
a elwir Ynys-y-llyn 17 o dai. Yn 1833, adeiladwyd y Farmei'a 
Arms, ar draul Mr. Dayid Lewis. Yn y flwyddyn hono hefyd 
adeiladodd Mr. Bucfcley, Llanelli, dŷ y bont Nid hir ar ol hyn y 
buwyd cyn ŵirfio clwb adeiladu; ac jma yn y flwyddyn 1836, 
adeiladwyd 32 o dai, sef 25 yn y restr a elwir yn bresenol yn 
ühion Kow, jT hon sydd yn arwain o'r addoldŷ tua Llanelli, a 
saith yn y restr y tu Gorllewinol o heol Adulam. Yn y flwydd- 
yn hon adeiladodd Mr. Nevill ddau dŷ gerllaw y Kinffs Head; a 
Meistri Rees Rees a John Hopkìn bob o un yn yr un restr â hwjmt. 
Yn 1837, adeiladwyd yr ünion Tavem, ar ^ul Mr. John Gib- 
son; tna'r amser hyn hefyd adeiladodd Meistri John Lewis, 
Isaac Bees, Morgan Dayìes, Thos. Frotheroe, John Jones, a 
John Bonnell, bob o dŷ yn y restr a elwir y Farmer's Row. 
Ychydigarolagoriadyr Únion Tavem, ffiirfiwyd clwb adeiladu 
drachefh; ac yna yn 1840, adeiladwyd 25 o daì, sef 10 yn y 
restr a elwir Bridge Row, un o*r rhai hyn a elwir yn bresenol 
yn Royal Oak ; 9 yr ochr ddwyreiniol i heol Adulain, 4 yn y 
Farmer's Row, a 2 yn y rhan nchaf o'r ünion Row. Mr. Sa- 
muel Williams ddechreuodd adeìladu y Westem Row, oodwyd eî 
efel a'i dŷ yn 1843; ychydig ar ol hyn adeiladodd Meistr 
Thomas Samuel a DaTÌd Jones bob o 2 dŷ; ar ol hyny codwyd 
3 ar draul Mr. Dayid Williams, 2 gan Mr. Dayid Hughes, ac un 
gan Mr. John Williams; yn y cyfnod hyn adeiladodd Mr. 
Dayid Williams y tŷ a elwid y Bird'in-Handf yr hwn sydd jrn 
bresenol yn siop, ac yn meddiant Mr. James Lewis. Cynnwysa 
y Miüfidd RÖw 10 o dai; adeiladwyd y tỳ cyntaf gan Mr. 
Griffith William yn 1844, yna oododd Meistri William Samuel, 
Noafa Mainwarîng, Jonah Thomas, WiUiam Thomas, a John 
Hopkins bob o dŷ, ac yn y flwyddyn 1849, adeiladwyd yno 4 ar 
draul Mr. James Lewis. Yn 1848, dechrenwyd adeiladu palas 
y Westfa, ar draul C. W. Neyill Ysw., ac yno mae y boneddwr 
g^ladgarol a'i deulu yn trigfanu; mae hwn yn adeilad hardd, ac 
mewn màn hynod o iacfaus, ychydig i'r d^yyrainogleddol o*r pen- 
tref ; ychydig ar ol hyn codwyd y lodge berthynol iddo, a 2 ereill 
gerÚaw Llanlliedi. Adeiladwyd y Red Lion yn 1852, ar draul 
Mr. Thos. Boberts ; y Greyhound, yn 1854, ar draul Mr. James 
Lewis; y Cross Reys ynl855, ar draul Mr. John Mathias. Yr 



yGoogle 



108 

oedd y tŷ nesaf i*r Cross Reys wedi ei godi ychydig cyti hjmy 
gan yr un perchenog. Tn 1852 adeiladwyd y ddau dŷ a elwir 
Pantteg, ar draul Meistri Dayid Jones a Ẃm. George; mae tŷ ar 
waith yn bresenol gan Mr. John Oldham, gerllaw siop Mr. 
James Lewis. lonawr diweddaf dechreuwyd adeiladu Eglwys 
Sefydledig yn y rhan Ddwyreiniol o'r pentre^ Mae i fod o ran 
ei dull a'i maintiolaeth yn debyg i eglwys Sant Eli, Llanelli. Fel 
y dangoswyd yn flaenorol, nifer yr hoU dai yn y pentref yn 1800 
oeddynt 26, ac y mae yr hoU gynnydd oddiar hyny yn gynnwys- 
edig yn yr hyn a nodwyd genym. Gyda phriodoldeb gellir dy- 
wedyd mai Meistri Sims, WiUyams, Neyill, a'u Cwmpeini sydd 
gwedi bod yn gynhyrfíol achos i' r fath gynnydd yn y Ue am y 
blynyddau diweddaf. Mae gweithiau glo mawrion gan y cwm- 
peini uchod yn y gymydogaeth hon, ac feUy mae tynfa Uawer i 
fyw yn y pentref, gan ei fod mor gyfleus i'r gweithiau. Teilynga 
y boneddigion uchod y dod a*r parch mwyaf gan drígoHon y 
pentref a*r gymydogaeth, am eu boneddigeiddrwydd a'u gofal 
gwastadol am eu gweithwyr a'u cymydogion tylodion, yn neiU- 
duol feUy mewn amseroedd isel a chaled ar weithwyr. 

Am gynnydd dysgeidiaeth y pentref, geUir dweyd fod cyf- 
ryngan gwybodaeth, a manteision addysg gwedi cynnyddu yn 
fawr oddiar amser Mr. D. Lewis, yr hwn oedd ysgolfeistr y Ue yn 
1800. Yr anfanteision mwyaf a fu yma, fel Uawer o leoedd 
ereiU, oedd symudiadau mynych yr ysgolfeistri. Enwau yx 
ysgolfeistii a fhont yn y Ue fel athrawon jtì. y pymtheg mlynedd 
a deugaìn diweddaf ydynt Meistri Dayid Lewis, Thos. WiÛiams» 
Samuel WiUiams, John Watts, Thomas Jones, WiUìam WiUiams, 
John Bowen, Jno. Yaughan, Joseph Clement, Edward Jones, 
John Trehame, John James, Bichard WiUiams, Thos. James, 
Dayid Jones, John Eyans, Thomas Bichard, Dd. WUUams, a 
Wm. George, yr ysgolfeistr presenol. Yn yr hen addoldŷ yr 
arferid cadw ysgol hyd amser Mr. Bowen, ac yna yn 1822, tybiai 
y r eglwys yn oreu i adeiladu ysgoldŷ gerllaw y capel. Cyflawn- 
wyd eu hamcan, a Bowen oedd y cyntaf a aeth i gadw ysgol yn 
yr ysgoldŷ hwnw. Mewn naw mlynedd ar ol hyn, gwnaeth yr 
eglwys gytundeb â B. J. NeyiU, Ysw., am ddam o dir er hel- 
aethu y fynwent, ac yn yr adeg hono aeth yr ysgoldŷ yn fedd- 
iant i'r boneddwr hwnw; ond yn fuan ar ol hjm, daeth yreglwys 
i benderfyniad i adeiladu ysgoldŷ drachefn ar ran uchaf y fyn- 



yGoogle 



109 

went Yma bu yr ysgol yn cael ei chynnal hyd y flwyddyn 
1848, pan ddaeth Mr. Wm. George fr Ue; ac yna mewn ychydig 
amser, wedi gweled arwyddion am ysgol dda, penderíynodd yr 
eglwys ar unwaith i adeiladu ysgoldŷ helaethach a mwy cyfleus 
nâ'r hên. Yn y flwyddyn hono codwyd ysgoldŷ hardd ar fán 
iachus a dymunol yn nghanol y pentref. Mesur tufewnol yr 
ysgoldỳ hwnw yw 45 wrth 25 o droedfeddì. Costiodd yr ysgol- 
dŷ yn nghyd â'r murìau amgylch^rnol iddo, y swm o ddau cant 
o bunnau ; ond erbyn heddyw y mae yn hollol rydd o ran dyled, 
ac felly yn goron cofiàdwriaeth Vr eglwys a*r gymydogaeth am 
eu hymdrechion canmoladwy. Penderfynwyd fod yr ysgol 
newydd i gael ei chario yn mlaen yn ol y BriiUh Syatem ; ac yna 
yn adeg adeiladu yr ysgoldỳ bu Mr. George ynderbyn hyfiFordd- 
ìadau i'r perwyl hyny. Oddiar agoriad ^rr ysgol newydd, gellir 
dywedyd ei bod gwedi cael ei chario yn mlaen yn rheolaidd a 
sefydlog hyd yn bresenol. Yr anfanteision mwyaf yn yr ysgol 
hon, (fel y mae yn bod yn gyfiredin mewn ysgolion ereill mewn 
cymydogaethau o'r cyffelyb), er codillawer o ysgolheigion medrus 
y w, fod diffyg jrmdrech mewn amryw rieni oddiwrth y rhai y 
gellid disgwyl pethau amgenach; ac hefyd eu bod pan byddo eu 
plant, yn enwedig eu meibion, yn tyfu i fynu, ac yn alluog i 
wneyd ychydig drostynt eu hunain, yn eu danfon i*r gwaith glo, 
&c, a thrwy hyny yn eu difreinio o addysg wir angenrheidrol. 
Mae prisiau yr ysgol yn rhâd er ateb y dosbarth gweithiol; ond 
er hyny mae rhai plant yn cael eu codi yn y pentref yn hoUol 
ddiddysg, o herwydd difaterwch eu rhiem. Ond mae yn ddy- 
wenydd genym hysbysu nad yw y cymmeriad anegwyddorol yna 
yn perthyn dim i'r rhan luosocaf o benau teuluoedd y pentref.a'r 
gymydogaeth, gan eu bod hwy bob amser yn ystyried mai eu 
dyledswydd yw gwneyd eu goreu er diwyllio ac ymëangu gwy- 
bodaeth eu plant, fel y byddant, os cânt ddyddiau ar y ddaear, 
yn fwy defnyddiol yn eu hoes, ac yn amgenach aelodau cym- 
deithas. Mae C. W. Nevill, a K. Nevill, Ysweiniaid, yn 
nghyd â'n boneddigesau, yn barchus iawn o'r ysgol, er nad yw 
yn dal un berthynas âg Eglwys Loegr. Maent wedi talu am 
ysgol Ilawer o blant amddifaid y pentref am flynyddau. Yn 
mhob arholiad bl^myddol, anrhegant yr holl ysgolheigion â thé 
a theisien, a gpyobrwyant yr ysgolheigion goreu a fiyddlonaf â 
Ilyfrau a mapiau heirdd a defìiyddiol. Mae hyn yn gysur i'r 



yGoogle 



110 

athraw, ac yn annogaeth fawr í*r plant i fyned yn mlaen yn en 
gyrfa addysgiadoL 

Fel y crybwyllwyd, Mr. Daniel Dayies ydoedd gweinidog yr 
eglwys yn 1800, ac yna yn 1804, aeth yn angenrheìdiol i dynu y 
rhan fwryaf o*r hen dỳ cwrdd i lawr, ac i ychwanegu tair troed- 
fedd ar ddeg at ei hyd, a gosodwyd ynddo lofftydd a chadeirian 
newyddion. Y draul at hyn oedd oddentn £200, yr hyn a dal- 
odd yr eglwys a'r gymydogaeth heb ymofyn cynnorüiwy gan 
eglwysi ereill. Oedran yr hen dŷ y pryd hyny oedd 95 o flyn- 
yddau, ac nid 105, fel y dywedir mewn rhâi manan. Awst y 
26ain, 1806, neillduwyd Mr. DayidBowen i gyflawn waith y 
weinidogaeth i gydlafurio â Mr. DL Dayies, ei dad parchus yn 
yr Efengyl, pryd y pregethodd Mr. J. Watkin8 i'r gweinidog, 
Mr. T. Lewis iV I^lwys, a Mr. Joseph Harries i*r gjmnnlleidfa. 
Yr oedd Bowen yn aelod g^wreiddiol o'r ^lwys, ac wedi bod yn 
gynnorthwywr defnyddiol am flynyddau. Yn 1831, rhoddodd 
yr eglwys hon lyüiyr o ollyngdod i 161 o4 haelodau i ymgorffoli 
yn nhref Llanelîi, nid o herwydd annghydfod mewn barn na dys« 
gyblaeth, ond er mwyn Uedu yr achos goreu. Aeth Mr. Dd. 
Bowen gyda y brodyr iV dref; ac arosodd Mr. DL DaYÌes gyda'r 
hen gyfeillion yn y FelinfoeL Yn 1832 cafodd yr aelodau ag 
oeddent yn byw o amgylch Llwynhendŷ a'r Morfa eu corffolí yn 
eglwys yn Soar, Llwynhendŷ; eu rhif oedd 44. Yn y flwyddyn 
1834, corffolwyd yr aelodau oddíamgylch Llanedi, Fontarddulais, 
a Llanon yn eglwys ar eu penau eu hunain yn Sardis. Mae eg- 
Iwys y Felinfoel wedi bod yn offerynol i adeiladu neu i feddianu 
pnmp o dai cyrddau, sef tŷ ar Fynydd Sylen, Soar, Llwynhendŷ, 
Sardis, Horeb, a Bethlehem, Fenbre. Oddeutu dwy flynydd yn 
ol, ordeiniwyd Mr. William Boger (cynnorthwywr ^m y Felinfoél) 
yn weinidog i'r eglwys olaf. Nid yn gyffiredin y coronwyd 
gweinidogaeth â mwy o Iwyddiant nâ'r eiddo Mr. Daniel Dayies. 
Ceir iddo fedyddio yn ei oes dros saith cant o ddynion ar 
broffes o'u ffydd yn lesu Grist. Bn trwy y Gogledd bedûr 
gwaith ar ddeg, ac a welodd Iwyddiant mawr ar ei ymdrechion 
canmoladwy. Gwelodd bedair o gangenau ^m cael en corfiR>Ii yn 
Eglwysi, ac un o'i feibion Csef Mr. FJias Dayies J yn pregethu yr 
EfengyL Cafodd ei ddal yn y weinidogaeth ddenddeg a deugain 
o flynyddau â'i goron ar ei ben, sef 6 yn Ffynonhenry, a 46 yn y 
FelinfoeL Cafodd hefyd y fraînt o bregethu hyd o fewn ychydig 



Digitized by V:jOOQIC 



111 

fisoedd i'w fedd. Bu farw yn 1837, yn 81 oed. Rhif yr ael- 
odaa yn yr amser hyn oedd oddeutu 250 Yr oedd yma Ysgol 
Sabbathol luosog. Yn 1839, daeth Mr. Dayid Evans yn wei- 
nìdog yma ; ac yn 1840, penderfynodd yr eglwys i adeiladu Adu- 
lam, sef y capel presenoL Costiodd hwn oddeutu £ 1,500 ; ond er 
mawredd y swm, nid oes ceìoiog heb glirio. Mae hwn yn add- 
oldŷ hardd, helaeth, a chyfleus} ei fesur tufewnol yw 57 wrth 45 
o droedfeddì. Yn y flwyddyn 1845 rhoddwyd galwad i Mr. 
Bayid Edwards, a gpvasanaethodd yr eglwys yn flyddlon am dym- 
mor bỳr, ac yna ymadawodd â'r Ûe. Yn fuan ar ol hyn, rhodd- 
odd yr eglwys alwad i'r hybarch Daniel Jones, gynt o Lynlleif- 
iad; ac yn 1846, cymmerodd ofal yr eglwys, ac a*i gwasanaethodd 
fel gweinidog ffyddlon a pharchus, hyd ei ymadawiad yn 1853. 
Bu yr eglwys ar ol hyny flwyddyn a hanner cyn dyfod i'r pen- 
derfyniad pwy a ddewisent fel gpveinidog; ond yn mis Tachwedd, 
1854, rhoddwyd galwad wresog ac unfirydol i Mr. J. D. Thomas, 
Blaenyflbs, swydd Ben£ró,ac mewn ychydigamser, ar ol ystyriaeth 
a phwyll, cydsynìodd â'r alwad, a daeth drosodd y flwyddyn 
hono. Oddiar y flwyddyn 1800, mae llawer o wyntoedd croes- 
ion, ystormydd geirwon, a gofidiau blinion, gwedi bod yn ymar- 
llwys eu cynnwysiad ar yr eglwys uchod ; ond trwy gymmorth 
gras, yn nghyd â brawdgarwch gwresog y íirawdoliaeth, mae yma 
ar y cwbl E^lwys hardd a phrydferth gwedi ei chadw i Frenin 
Sîon. Y cynnorthwywyr a fuont yn pregethu yn yr eglwys hon 
am y cyfìiod crybwylledig oeddent Meistri Elias Dayies, WiUiam 
Hugh, Dayid Jones, William Boger, a Thomas Harries. Aelod 
gwreiddiol o'r eglwys hon y w Mr. Dd. Rees, Waungrychydd. 
Treuliodd yr amser arferol yn Athrofa Bradford; mae Hees er ys 
blynyddau yn weinidog yn Braintree, swydd E8sex. Bu y g^rm- 
manfaymayn 1718, 1725, a 1735,panoeddyregIwysyngangen 
o Abertawy; ac wedi jrmgorfibli yn ^lwys ar ei phen ei hun bu 
yma yn 1749, 1766, 1794, 1813, a 184S. 

PENNOD IV. 

EI SBFTLLFJL BBESENOL, YV K6HTD a'i BAOOLTGON. 

Ctnnwtsa y pentref yn bresenol gant a hanner o dai, naw o ba 
rai sydd yn dafamdai, ac a adnabyddir wrth yr enwau White 
Lion^ Beary King's Head^ Farmer's ArmSy Union Tavern^ Boyal 



yGoogle 



112 

Oakf Red Lion, Greÿhound, a'r Cross Keys. Nifer y siopau y w 
pump, pa rai sydd yn cael eu dwyn yn mlaen gan Mr. Daniel 
Dayies, Mr. J. Lewis, Mrs. Jane Bonville, Mr. Thos. Samuel, a 
]VIr. Thos. Jenkins. Mae crefiPtwyr cyffiredin, megis maeswniaid, 
gofaint, seiri, cryddion, a theilwriaid, yn lled luosog yn y pen- 
tref ; ond glöwyr yw y rhan luosogaf o lawer, ac nid yn aml y 
gwelir cynnifer o löwyr mewn lle o'i faintiolaeth. Nifer y trigol- 
ion sydd oddeutu saith cant a hanner; felly canfyddìr ei fod 
gwedi cynnyddu mewn poblogaeth dros chwech cant yn ystod y 
pymtheg mlynedd a deugain diweddaf. Mae rhyw d^ y pentref 
yn deilwng o glod, am eu hymdrechion i gadw eu taî y tu fewn 
yn gystal â'r tuallan cyn laned, fel mae yr holl bentref, trwy eu 
diwydrwydd hwy yn fwyaf neillduol, yn edrych yn loyw a 
phrydferth, ac mewn gwirionedd yn addum i'r gymydogaeth. 
Mae llawer o sẃn yn mhell ac agos, am ddwft tryloyw y Felin- 
foel, yn enwedig felly am ddwfir pistyll Syr John Dundas, ac 
mae yr ugeinlau galwyni a gludir bob dydd tua'r gweithiau Al- 
can, yn nghyd ag i'r pentref a thref Uanelli, yn profi cyssondeb 
a geirwiredd yr Englynion a ymddangosodd yn " Medyddiwr " 
Mawrth, 1854, gan Mr, Wm. George, CGwilym ab lom) i'r 
dwfr hwnw. Yr englynion oeddent fel y canlyn: — 

Sylwais ar y grisialog — aber-dêg, 
Un boreu dydd heulog, 
Yn y rhych îs gwrych a grog, 
Ar làn y fiFrwd oerleiniog. 

Dywedir mai da ydyw — iachusol, 
A cheisìr ef heddyw; 
Ac hefryn heb ei gyfryw, 
Ei lon wedd, O mor lân yw I 

Llawn hoUol yw Llanelli — o hono, 
Hynod ei ddaioni ! 
Hyd waelod ei rhedweli, 
Aber hardd wiw bur yw hi. 

Y Felinfoel, mi goeliaf— a lonir 
Gan lân aber buraf ; 
Fr enwog ürwd dirionaf, 
Cyn y nos, canu a wnaf. 



yGoogle 



113 

Mae y pentref hwn yn dra enwog hefyd am ei Gjmdeìthasau 
DyngaroL Mae yma bedair eymdeithas dda iawn. Cynnwysa 
y gymdeithas Iforaidd, dri ugain a phymtheg o aelodau, y gym- 
deiüias Odyddol bedwar ugain a phj'mtheg, y gymdeithas Ddi* 
wygiadol bedwar ugain, a*r gymdeithas, a elwir Arfau*r Am- 
aethwr, bump ar hugain. Felly canfyddir fod yn y pentref a'r 
gymydogaeth agos i dri chant o gymdeiihaswyr dyngarol, pa rai 
sydd yn darparu mewn iechyd a nerth erbyn afiechyd a henaint 
Ystyriwn fod cymdeithasau bnddiol oV fath uchod yn fendith 
fawr mewn cymydogaeth, a meddyliwn ei bod yn ddyledswydd 
arbenig ar ieuenctyd, a chanol oed, yn enwedig y dosparth 
gweitbiol, i ymuno â chymdeithasau daionus a chlodwiw o'rfath. 
Mae sefyUfa bresenol dysgeidiaeth y pcntref yn lled ddymunol. 
Nifer yr ysgolheigion a wyddfodolant yn ddyddiol sydd oddeutu 
50. Mae hyn yn dda; ond credwn y gallai Uawer mwy fod 
mewn lle mor boblogaidd â hwn, pe byddai rhienl yn ystyrìed yr 
angenrheidrwydd o godi eu plant fel y dylent £r mai y Bed- 
yddwyr sydd wedi bod yn y drafferth a*r draul o godi yr ysgol- 
dŷ, etto mae gan bob enwad yn y gymydogaeth yr un fantais a 
groesaw i ddanfon eu plant i*r ysgol. Mae y manteision yn dda, 
a'r prisìau yn isel. Y cangenau ymarferol a arferir yn yr ysgol 
uchod yw Sillebu, Darllen, Ysgrifenu, Bhifyddiaeth, Mesuriaeth, 
Daearyddiaeth, Hanesyddiaeth, Gramadeg, Alsawdd (Aìgebra,) a 
Llyfr-gadwriaeth. Mae ffrwyth llafur yr ysgol, yn y cangenau 
uchod am y blynyddau diweddaf, wedi gwneyd eisioes lawer o les, 
nid 3m unig Vr ysgolheigion eu hunain, ond mae parodrwydd a 
chy wirdeb atebion y dô ieuanc yn y pethau yna mewn arholiadau 
blynyddol, yn effeiüiio ar feddyliau y gwyddfodolion, ac felly yn 
creu ynddynt fwy o syched am wybodaeth ymarferoL Heblaw 
y daioni canmoladwy a enwasom yn flaenorol, pa rai mae Neyills, 
Yswd. wedi ddangos tuag at yr ysgol hon, maent hefyd er ys tair 
blynedd yn ol gwedi ffiirfio Banc Cynnilo (Saving*s Banh), yr 
hwn ar y dechreu oedd yn agored yn unig i blant jrr ysgol, yn 
nghyd â gwragedd y gweithwyr. Mae o gryn fantais i fod yn 
y banc hwn, ac i wneyd ymdrech i dalu ychydig i mewn iddobob 
wythnos, o herwydd mae y Uôg blynyddol yn £8. 6s. 8c. y cant. 
Mae nifer yr aelodau yn breseno^ yn dri chant a naw ar hugain ; 
ac yn yr ysgoldỳ bob dydd Sadwrn, maent yn talu eu deposits i 
mewn i Mrs. C. W. Nevill, a Mr. Wm. George ci chynnorthwy- 



Disitized by V:jOOQIC 



114 

wr. Mae yr holl arian a delir i mewn trwy y iwyddyn, yn 
nghyd a'r llôg a ddisgyn amynt yn ol y cyfrif uchod, yn cael eu 
talu aDan y Sadwm olaf o bob blwyddyn. Mae y Neyills yn 
hynod am eu daioni a'u caredigrwydd tuag at drigolion y lle a'r 
gymydogaeth; maent hefyd bob amser yn ymdrechol iawn er 
rhagflaenn meddwdod ac annnwìoldeb. Er cyrhaedd yr amcan- 
ion daionus hyn, maent gwedi neillduo amry w bersonau sobr a 
dylanwadol i edrych dros reoleiddiwch y pentref, ac i weled fod 
y tafamdai yn cael eu cau mewn amser priodoL Credwn nad 
oedd y pentref hwn o ran ei foesau yn waeth nâ rbyw bentref 
arall, cyn dyfodìad y boneddigion udiod i fyw yma, ond gallwn 
aicrhan fod eu dyfodiad wedi ei wella i raddan mawr ar amryw 
ystyriaethau. 

Mae sefyllfabresenol yr egîwys yn hardd a Uewyrchus; mae'n 
debyg na fu ^rr achos goreu oddìar ei ddechreuad yn y lle yn 
edrych ^rn fwy blodeuog nag y w yn bresenol Nid oes yma ond 
nn Tỳ addoliad, a hwnw yn perthyn i*r Bedyddwyr, (y mae Eg- 
Iwys Sefydledig yn awr ar waith, ond nid yw etto yu barod.) 
Oddiar dyfodiad Mr. J. D. Thomas i'r lle, mae yn ddywenydd 
hysbysu fod llwyddiant mawr wedi cydfyned â'i weinidogaeth. 
Mae gwedi bedyddio 59, ac y mae wedi bod yn offerynol yn llaw 
ei Dduw i droî llawer o hen wrthgilwyr yn ol i dỳ eu Tad. Mae 
Mr. Thomas yn bregethwr da, doniol, ac adeìladol ; ac fel gwir 
Gristion mae yn barod bob amser i wneyd ei oreu er cario yn 
mlaen bob achos teilwng a rhinweddol. Trwy ei gynllun a'i 
ddiwydrwydd ef, yn nghyd â chydweithrediad yr eglwys a'r 
gymydogaeth, fe gasglwyd y flwyddyn ddiweddaf y swm o ddau 
cant*ac un o bunnau, sef yr holl ddyled oedd yn aros ar y Capel 
a'r Ysgoldỳ. Trwy benderfyniad diysgog a gwresog weithred- 
iad fel yna, mae yn awr gan yr eglwys gapel di-ddyled i addoli, 
ac ysgoldỳ di-ardreth er gwrteithio plant y pentref a'r gjrmydog- 
aetîi. Mae y fìrawdoliaeth yn benderfynol i fyned yn mlaen yn 
barhaus, mewn undeb, cariad, a gweithgarwch, maent eleni gwedi 
prynu dam o dir dymunol gwerth £90, ar yr hwn y bwriedir yn 
fuan adeiladu tỳ i'r gweinidog. Cynnwysa yr Eglwys yn bres- 
enol 450 o aelodau; y diaconiaid ydynt unarddeg, sef Meistri 
DaYÌd Roberts, WiUiam Rees, John Bìchards, WiUiam Bees, 
David Samuel, Samuel Willìams, John Boberts, John James, 
William Thomas, David Rees, a William Francis. Mae yma 



yGoogle 



115 

Ysgol Sabbathol dda, nifer gyffredin yr ysgolheigion sydd oddea- 
tu 430; mae yma 40 o athrawon ac athrawesau, 2 o arolygwyr 
ao 1 yRgrifenydd. Dangosa yr ienenctyd lawer o ymdrech i 
ddysgu damau o'r ysgrythyr, ac adroddir yn Sabbothol oddeutu 
10 bennodau a 400 o adnodaugwasgaredig. Perthyna fr capel 
nchod fynwent ëang iawn, mynwes yr hon sydd yn orlawn o 
ddeiliaìd arch-deym y dychryniadao. Yma gorwedd ^m dawel 
weddillion amryw o hen weinìdogion %ddlon ao anfiurwol yr 
eglwys, yn nghyd â thorf luosog o enwogion crefyddol y lle a'r 
gymydogaeth. Ceir pregeth darawiadol iawn i*r Uygaid, wrth 
daflu ardrem dros y miloedd beddau a orchuddiant y gladd-le. 
Yno yn bentyrau yn ymyl eu gilydd y görphwysa corff y duwiol 
a'r annuwioll; yr hen a'r ieoanc; yr hwn a ddyhoenodd am dahn 
o amser, a'r gwron-ddyn iach a phrydferth, yr hwn pan yn 
nghanol cryfder bywyd, a gafodd trwy y ddamwainddychrynllyd, 
ei symud o ran ei enaid anfarwol at Dduw bamwr pawb. dro 
i dro wrth gUddu y dyrfa sydd yma yn awr yn gorphwys yn 
mro dystawrwydd, (rhai o'r cyfrj-w sydd yn huno yn dawel er 
ys 147 o flynyddoedd,) llawer ochenaid drom sydd wedi ei 
rhoddi, a llawer costrelaid o ddagrau tryloyw sydd wedi eu colli 
gan dadau a maman, gwyr a gwragedd, meìbion a merched, 
perthynasau a chyfeiUion, wrth weled eu banwyliaid hoff yn cael 
eu rhoddi yn y " tŷ rhagderfynedig i bob dyn by w." O her- 
wydd lluosogrwydd carcharorìon y bedd, mae y fynwent gwedi 
ei helaethu ddwy^ waith yn ol yr hyn oedd ar y decîirea; ac er ei 
bod yn bresenol yn un o'r rhai mwyaf a welir mewn cyssylltiad 
ag un capel yn Nghymm, bydd yn ofynol ei helaetha jd. fuan 
iawn etto. O! mor hyfryd y teinüem, pe byddai genym le cyf- 
reithlawn i feddwl y bydd i'r holl dorf uchod fod yn gyfryw, a 
fydd yn feddianol ar y ragorfraint orddasol o gael rhan yn yr 
adgyfodiad cyntaf. 

Wrth ystyried sefyllfa bresenol pethau, mae rhagolygon y 
pentref, mewn adeiladaeth, dysgeidiaeth, a moesoldeb, yn edrych 
yn ffafriol neillduol. Mae o gysur mawr i bob dosbarth, yn enw- 
edig i'r dosbarth gweithiol, íbd holl weithfaoedd y gymydogaeth 
yn myned yn mlaen mor llewyrchus. Mae gwaith alcan Meistri 
Phillips, Smith a'u Cwmpeinî, pa un sydd yn cael ei gario yn 
mlaen gcr Dafen, oddeutu tri chwarter mìlltir o'r ìle, yn myned 



yGoogle 



116 

rfaagddo yn flodeuog a h wyluB rhyfeddol ; a cban ei fod yn troi allao 
cyn ddaed i'r meîstri a'r gweithwyr, mae gobeithìon cysurlawn 
am ei hir barhad. Hefyd mae gweithfaoedd Meistri Sims, Wîl- 
lyams, Nevill, a'u Cwmpeini, yn myned yn mlaen yn rhagorol ac 
ar gynnydd mawr; mae yn debyg na fiiont oddiar eu dechreuad 
mor enwog a helaeth ag ydynt yn bresenoL Y glo-byllau perth- 
ynol i'r Cwmpeini nchod, ac sydd o fewn cyrhaedd glöw^rr y pen- 
tref, ydynt y Gors, y Box, Llandafen, a'r Gelly; codir yn ddydd- 
jol o'r pedwar pwll yna oddeutn wyth cant o dunelli o lo. Mae 
pwll arall a elwir pwll Bryngwyn, yr hwn sydd yn gyfleus iV 
pentref, yn awr yn barod i weithio; a bama y mesurydd diwedd- 
af fod yno ddigon o lo, a gweithio yn gysson, dros bedwar ugain 
o flynyddau, a chodi yn ddyddiol o ddau i dri ohant o dunelli. 
Mae hyny yn swmp aruthrol i feddwl, ond bama dynion call, ac 
hyddysg mewn Daeareg íbd y gosodiad yn gywir, gan fod 
y pwU mewn man lle mae y fath gyflawnder o lo o*r gwytheni 
goreu. Gan mai y boneddigìon nchod yw perthenogion y fferm- 
ydd Ue mae'r gweithiau yna yn cael eu cario yn mlaen, mae gan<- 
ddynt üuiteision da i fyned â*u hoU weithiau yn mlaen yn Uew- 
yrchus a dirwystr, heb ofiii eu bod yn troseddu trwy dori mewn i 
feddiant boneddigion ereìU. Mae gweUiant mawr yn cael ei 
wneyd yn bresenol ar y brif-ffordd sydd yn arwain o'r pentref 
tua thref LlanelU, ac hefyd mae Uwybr prydferth yn gyd- 
fynedol â hi ar waith, er mwyn teithwyr, oddiar yr hwn bydd 
golygfeydd hyíryd, gan fod Meìstri B. T. HoweUs, masnachwr; 
B. Thomas, meddyg; a J. Buckley, masnachwr, Llanellì, mor 
ymdrechol yn cloddio, planu, a gwrteithio eu ffermydd, pa rai 
sydd yn flBnio y dosbartìì uchod. Yn ddiameu fe fydd y fibrdd 
yna yn fuan yn un o'r rhodfeydd caredicaf yn y plwyf. Bwr- 
edir cael Llythyr-dỳ i'r pentref yn fuan; mae gwir angen am 
hyn er ys blynyddau, a hyderwn y ceir atebiad boddhaol i'r 
ddeiseb a ddanfonwyd yn ddiweddar o berthynas i hyny. Hefyd 
mae cynllun ar droed yn bresenol, gan y Farchedig J. D. 
Thomas, i n nghyd â phleidwyr dysgeidiaeth, er fiurflo yn y Ue 
Gymdeithas Lenyddol. Credwn y g^elai cymdeithas o'r foth 
uchod lawer o lês er diwyUio a choethi meddyUau pob dosparth 
yn y pentref a'r gymydogaeth, a ystyrient yr angenrheidrwydd i 
od yn wir ddeínyddiol yn eu hoes, ac yn addum i bob gwych 
gymdeithas. 



yGoogle 



117 

Cynnyddu a wnelo y pentref caredíg, 

Mewn hardd adeiladaeth yn gysson o'r bron, 
Dysgeidiaeth belydro ei breiniau haelfirydig, 

Nes dangos y íantais o'iphleidio yn llon; 
Pob gwych gymdeithasau dyngarol fo'n ffynnu, 

Ffydd, Gobaith, a Charìad fo'u harwydd bob awr, 
Ymdrechol iawn fyddont er cadw i fynu, 

Eu holl egwyddorion di-ledryw eu gwawr ; 
Uwch, uwch, y dyrchafo pob nodwedd rhinweddol, 

Ac uchel iawn fyddo gwir son am y Groes; 
Trigolion y pcntref fo'n ddynion defnyddiol, 

Gan barchu Crist'nogaeth holl ddyddiau eu hoes. 

Cthdeithaswr. 



yGoogle 



118 



PBYDDEST 

AB FAEWOLABTH 

Y DIWEDDAR BARCH. JAMES SPENCER, 

CÀPEL SION, LLANELLI. 

GAN Y PARCH. T. B. M0B-B-I8, LLANFYLLIN, 
( GwyTìeddfardd.) 

Ft Dghalon glwyfedig ! pa ddagrau sydd eto 

Mewn hîraeth yn treiglo dros ruddiau dy wlad? 
Pa ölyn digoftis achosa'r fath gyffro? 

M angau sy*n Uuchîo o wenwyn ei frad ? 
Ai nid yw'r ysbeilydd i waeddi byth, Digon, 

A raid rhoi anwylion yn ebyrth i'w gledd? 
Ei saethau a ruddwyd yn ngwaed ein henwogion, 

A hwythau a guddiwyd yn eigîon y bedd. 

Ein Tegid hawddgaraf a roed yn ddiweddar 

Yn mynwes y ddaear, er cysiaint ei ddawn, 
Bryd hyny gorlanwyd hoU Gymru â galar, 

Bhyw gwynfan a thrydar digymar a gawn ; 
Ar wedd leuan Gwynedd y rhoed y dywarchen, 

Y galon dwymgurai yn awr sydd yn oer, 
Eneìnir ei wely gan ddagrau'r ffurfafen, 

Ac amo'n bruddglwyfus yr edrych y Uoer. 

Y dwys Forgan Howéll dan leni y beddrod 

A gafodd ei osod, er cymaint ei werth; 
A thawel yr huna Bhys Stephen oreuglod, 

Gadawodd bob trallod yn nghanol ei nerth; 
Ei haul a fachludodd cyn cyrhaedd ei nawnddydd, 

A'r pren pan ar gjnnydd a dorwyd i lawr, 
A'r gruddiau addumid gan swynion llawenydd 

Amwisgwyd â gwelwedd— newidiwyd eu gwawr. 



yGoogle 



119 

Ar daith i Lanelli un d^rdd daeth y creulon, 

A mynodd enwogion yn ebyrth i*w gledd, 
Bhoed NeviB haelionus yn ninas y meirwon, 

Gralara'r awelon uwch glaswellt ei fedd; * 

Llusemau y cysegr yn hon a ddifíbddwyd, 

Dau Bowen a guddiwyd dan dyweirch y glyn, 
Drwy'r cjmuUeidfaoedd rhyw ddwysder wasgarwyd, 

A chanoedd o'r herwydd edrychant ^m syn. 

Kìd digon gan angau yr ebyrth a gafodd, 
Mae beddrod dialgar yn Ûefain, **Moes, moes," 

At fynwes James Spencer ei saeth a annelodd, 
Ac ^mtau yn fuan o'r fyddin a droes; 

Y seren oleuwych dan gwmwl a goUwyd, 
Cysgodion marwolaeth o'i hamg}*lch a ddaeth, 

A'r dalent wresogai feib Gomer enhuddwyd, 
A'i pherchen i garchar gymerwyd yn gaeth. 

Ohl Spbnobr ! wylofain o'th ol mae cyfeiUion, 

Eneiniant â'u dagrau dy wely di-nod, 
Dy farw roes lawer dan aethus archoUion, 

A gwasgar wna'u cwynion trwy Gymru dy glod; 
DysgwyUent dy seren yn hir i belydru 

Ar ddysglaer fiíurfafen hen grefydd y groes, 
Ond ogof marwoldeb yw'r Ue cefaist lechu, 

Heb wadu dy G^wad na Uygru dy foes. 

Mae Uuaws a*th gofiant yn ardal Trefiÿnon, 
A mynych meddyUant am ôiion dy droed, 

Y craffus bryd hyny ganfyddent arwyddion 
Y daethit yn wrol pan oeddit dan oed; 

Yn mynwes yr Eglwys y gwnaethost dy drigfod 
Heb wrando Ueferydd hudolus y cnawd, 

Ac yna pan deimlodd dy enaid y cjrmod, 
Dilynaist dy Brìod drwy ogan a gwawd. 

Bu anian dy athraw pan oeddit yn blentyn, 
Ymroddaist ì'w dUyn yn moreu dy daith, 

Ti rodiaist heirdd lenych Swydd Cdlestr heb ddychryn, 
Foreuau teg wanwyn wrtJi fyn'd tua'r gwaith; 



yGoogle 



120 

Pan gollodd áy fam dyner noddwr ei hie'nctyd, 
Pan chwäon glyn adfyd a wywent ei gwedd, 

Ymdrechaist liniaru helbulon ei bywyd, 
Gan wneyd yn esmwythach ei llwybr i'r bedd. 

Dy amser ni threuliaist mewn gwagedd a phechod, 

Hi chafodd oferedd foreuddydd dy oes, 
Dy nod oedd dyrchatu djrnoliaeth uwch trallod, 

Cysegraist dy dalent ar allor y groes; 
Gwladgarwch a chrefydd enillent dy sylw, 

Cyn gwybod am hudol ddeniadau y llawr, 
Pleth swynion duwìoldeb amgylchant dy enw, 

Tra dj'wed yr lesu, ** Fe garodd yn fawr." 

Heirdd flodau efrydiaeth a gawsant dy sylw, 

Ymroddaist i wybod llenyddiaeth dy wlad, 
Tra*th galon yn wresog, a*th deimlad yn hoew, 

Gadewaist hen ardal dy fam a dy dad; 
Awyddit am yfed daer ffrydiau gwybodaeth, 

Er bod o wasanaeth dros enw dy lôr, 
Yn hyfryd fro SiUn cest flas ar ddysgeidiaeth, 

Dilynaist y ffrydiau nes cyraedd y môr. 

O'th amgylch ymwychai y maesydd blodeuog, 

A*u Uiwgar brydweddau wresogai dy sercb, 
Dy fryd oedd yn foreu ar ddyfo^ yn enwog, 

A tiioraist trwy rwystrau jnynyddog ac erch; 
Egnion dy enaid osodaist i weithio, 

Er nerihu dy ddeall a choethi dy chwaeth, 
Ymroddiad dy ysbryd oedd firwd a diflino, 

Nes syrthiaist i garchar y beddrod yn gaeth. 

I Went y cyfeiriaist o Wynedd fynyddig, 

Mewn awydd nodedig am ffrydiau per dysg, 
Ond pan yn troi wyneb 1 diroedd pellenig, 

Nid tremion estroniaid a'th swynent iV mysg; 
Tân cariad gyneuai ar aelwyd dy galon, 

A gweithio dros Seion orlanwai dy fryd, 
Ac yn yr athrofa ti ro'ist dy egnion 

I gasglu gwybodaeth er bendith i'r byd. 



yGoogle 



121 

Brydfhyn o dy olwg y ciliarr cymylau, 
A'r nef ymagoraì yn Uawnder ei rhad, 

Ymgodaist ar edyn y wawr drwy'r wybrenau, 
£r gweled ëai^er llywodraeth dy Dad; 

Ymollwng wnait eilwaith i dywyll ddirgelion, 
I geìsio cael rheswm am hyn nea y llall, 

Os Ilochid di weithiaa i froydd yr amheuon, 
^ Dy feddwl yn fuan onionai y gwaU. 

Ymroddaist o ddifnf tra yn yr athro& 

I chwilio'r gwybodau a ddysgir i ddyn, 
Yn drylwyr ystyriol mai dros y Jehofa 

Ac iV bur wasanaeth y rhoddaist dy hun; 
Atebaist yn gyflawn i*r enw efrydydd, 

A buan dy gynydd óedd eglur drwy'r Ile, 
Yn nganol mwngloddiau y gweUd di beunydd 

Yn chwiHo dirgeUon trefìiiadau y ne'. 

Arogledd dymunol drwy gylch ei gydnabod 

Oedd ar ei gyfeiUach yn moreu ei ddydd, 
Addelai'i wrandawwyr fod Spencer yn g^ybod 

Athroniaeth treiìi achub a geiriau y fiÿdd; 
Ond Esgob eneidiau cyn Irir a'i harweiniodd 

I ardal LUmeüi er bendith i'r byd, 
Ac yno mewn harddwch ei waith â gyflawnodd 

A swynion y cysegr a oleuent ei bryd. 

Ar lyfr y gwladweinydd cofrestrwyd y diwmod 

Y cafodd ei osod yn uwchder ei swydd, 
Ac yntau'r cadlywydd ymffirostia o'r dìwmod 

Y rhoed amo hynod aurdorchau ei Iwydd; 
Dydd Uwyddiant dyfeision y cywrain beirianwr 

Sydd fawr yn ei olwg am flwyddi ei oes, 
Llawenydd orleinw Iwys fron y dyngarwr 
Wrth symud rhyw drallod neu leddfu rhyw loes. 

Ond Uawer mwy pwysig i'r Arwr Crist'nogol 
Yw dydd ei neülduad i fawrwaith yr lôr, 

Dug iddorai gweithîau deimladau Uesmeiriol, 
Bryd araU gwna'i fynwes fel terf>'sg y môr; 
Q 



yGoogle 



122 

Frjd hyn y'i gosodwyd rhwng cynen tafodan, 
A myrdd o gableddan Uu uffem a'r byd, 

£r hyn yn ei galon y Ilosgai y geiriauy 
A pheidio UefÌEmi nis gaUai un pryd. 

Tmroddodd Jamea Spencer yn nghylch ei swyddogaetfa^ 

Er bod wasanaeth dros Frenin y Nen, 
Cyhoeddodd ddiangfa o afael marwolaeth 

Trwy'r Hwn roes ei einioes yn briodwerth ar bren ; 
Tr Oen croeshoeliedìg oedd haul ei bregethau 

Cyfeiriodd eneidiau at rinwedd yr lawn, 
Ac er nad amcanodd at oglaîs tymheran, 

Fe broffiryd ei eiriau o gariad yn Uawn. 

Ffuantus boblogrwydd erioed ni chyrhaeddodd 

Am barch nid ^rmgeisio^ trwy lethu y g^r, 
Ar Iwybrau heirdd Sion yn gywir y teithiodd 

Hyd gyfwng marwolaeth y daUodd ei dir; 
Tmnerthodd yn ngaUu ei Geidwad bendigaid 

A'i ras a'i cynaliodd hyd derfyn ei daith, 
Cyflwynodd i grefydd egnion ei enaid 

Aberthodd ei fywyd er Uwyddiant ei g^aith* 

Ni chafodd ei foesau gan un gwr eu hameu, 

Nì choUodd ei goron tra'n teithio y Uawr, 
Cydnabod ei dalent wnai miloedd yn foreu, 

A hardd y cryfhaodd fel cynydd y wawr; 
Ond Och! mwy ni welwn ei dremion difrifol 

Diangodd o gyraedd hoU loesion y byd, 
Cymerodd ei orsedd, a*i gân sydd yn swynol 

Am gariad maddeuol lachawdwr y byd. 

Gorwychion UneUau addument ei nodwedd, 

Hanfodion gwir rinwedd a lanwent ei fron, 
£i fynwes wresogìd gan raddau dnwioledd, 

A'i ysbryd ymgodai o'r ddaear flin hon; 
Tmroddodd i chwiUo trysorau doethineb, 

Nes sugno*i serchiadau i froydd y ser, 
A chafodd ei hunan ar dir anfarwoldeb, 

Tn ngbanol disgleirdeb gogoniant ei Ner. 



yGoogle 



123 

Gweimdog doeth ydoedd i borthi praidd lesu 

Ymdrechodd iV maga yn ngeiriau y %dd, 
Nid gwylltion syniadau oedd ganddo i'w traetho, 

Ond geiriau gwirionedd a sobrwydd bob dydd; 
Haẁdd ìawn ydoedd deall ei fod yn ystyriol 

Mai cledd yr Anfeidrol oedd ganddo'n ei law, 
Pan fyddaì'n cyhoeddi trwm wae yr aanuwiol 

Ceid gruddiau'i wraiiâawwyr yn delwi o firaw. 

Ac eto'r canolbwynt oedd croes y Gwaredwr, 

A phoenau gorphenól lachawdwr y byd, 
Llafmriodd yn galed i ddweyd am y Prynwr, 

A chael ei wrandawwyr i*r noddfa mewn pryd ; 
Oolofiiau trugaredd gyfododd i fynu, 

A safant 'nol trengu hoU «rwyr y llawr, 
Pan roddir gorchestion rhyfelwyr i bydru 

Bydd cofion am Spencer yn wyrddion eu gwawr. 

Gwneir, cofir rhinweddau pan wridir yr wybren 

Gan eumidd belydrau gogoniant yr lôr, 
T deigryn ollyngir uwch gwaeledd a'i aogen, 

Nis gall byth gymysgu â dyi^oedd y môr; 
Bhyw angel urddasol a'i cyfyd i'w gostrel 

Yn un o drìgfanau aurwyoÛon y nen, 
Da gwyddai James Spencer fod hwnw'n ddiogei, 

Fel perl yn y goron addumai ei ben. 

Nodweddir yr arwr gan dremion gwroldeb, 

Gwên ddawns ar ei wyneb wrth ganfod y cledd, 
Ymgyfyd ei feddwl uwch ofiiau marwoldeb, 

A chwardd pan yn sangu ar briddell ei fedd; 
Ond mynwes James Spencer wrolid gan grefydd, 

A llawn olygîadau ar fawredd ei swydd, 
Sefydlodd ei lygaid ar lesu trwy*r tywydd, 

A hyny goronodd ei ymdrech â llwydd. 

Ocmstrwyâd reolai ysgydwad ei amrant, 
Dìlynai uniondeb trwy ogan a gwawd, 

O ragfam ddaUUeidiol ni sugnai un mwyniant, 
Ond cyfirif wnai*r Indiad croenfelyn yn firawdj 



Dig'itizedbyG00gIe 



124 

Teìo|ladau djngarol Jamea Spencer fu'n gynes» 
Òeidd gadwyn arianaidd o amgylch y byd, 

Uon garìad efengyl a lanwai ei fynwes, 
Ac yn ei goleuni y rhodiai o hyd. 

Ei haMd a ddylai gael genym ei nodi, 

Kid cul oedd ei ysbryd, nid 'cyfyng ei firon, 
Cyflëai achoBÌon pob dyn yn ei weddi, 

A chludai'n ei fynwes y ddaear yn gron; 
Cydweuwyd gwladgarwch âl galon dofituríol, 

Ond eto dadleuai dros holl freiniau dyn, 
Ei serch at ei frodyr a'î gariad Orist'nogol 

Yn moroedd ei deimlad gymysgent yn un. 

Ei feddwl oedd rymus i dori trwy rwystrau 

A guddient wrthrychau o olwg y byd, 
Ymchwiliodd athronìaethy gan ddwyn o'i thrysorao 

Y llachar aurdlysau a pherlau bob pryd; 
Holl ddeddfiEm oudd amsn a gawsant ei sylw, 

Parhaodd hyd Êtrw ì geisio y gwir, 
Bhyw swynioB diledrìth amgylchant ei enw, 

A byddant i'w gadw yn hoew yn hir. 

Ond trefiiu wnai'r oyfim yn iswasanaethgar, 

Er enill y ddaear o feddiant y iall, 
Tra'n rhedeg yr yrfii, bu'n fynych mewn galar, 

Ond at y nôd cyrchai trw/r hdbnl heb ball; 
Hyfipydwŵ ei fywyd oedd dweyd am y Ceidwad^ 

fiiwredd ei gariad yn marw'n ein lle, 
Y groes oedd canolbwynt eì feddwl yn wastad, 

Wrth deithio'r anialwch i ddinas y ne'. 

Nid mawredd riiodresgar ar lenyrdbi tîr estrout 

Neu fenthyg riiyw swynion wnai ganddo y tro» 
Ond gartref trwy'i fywyd llewyrchai ragorion, 

Nes enill i'w barehu drigolion ei firo; 
Ymgododd mewn enw a bri uwch ei gyfoed, 

Gweinidog da ydoedd yn nheml y £^d, 
Gofidodd am grefydd yn nyddiau Uon maboed» 

Ac yn ei gwasanaeth gorphenodd ei ddydd. 



yGoogle 



125 

Ond Ochl gyrodd angau ei saeth lem angeuol, ^ 

Trwy fynwes mor ddenol— trwy galon mor gu; 
O'i ol y mae'n rhedeg heillt ddagrau llìfeìriol, 

A'i hoffiis areithfa amwisgwyd â dû; 
Bhyw adlais galamad wasgara*r awelon 

Hyd eithaf pellderau y gogledd a'r de, 
£i gorff afiaoh syrthiodd yn aberth i'r crenlon, 

A'i ysbryd ddiangodd i breswyl y ne'. 

O'i flaen ymagorai blynyddau defhyddidi, 

A gwenn yn siriol wnai heulwen ei oes, 
Ond tra'r ymddangosai y byd mor addawol 

Ehyw bryf oedd yn rhoddi i'w ddwyfron ddu loes; 
Ei haul a &chludodd cyn anterth ei ddiwmod, 

A'i gorff sydd yn ngharchar y beddrod yn gaeth, 
Mae pruddaidd wylofain yn mysg ei gydnabod, 

Ond bron Capd Sion drywanwyd â saeth. 

Yn ngwaith yr Efengyl y trenìiodd ei fywyd, 

Sefydlodd ei olwg ar garíad y groes, 
Os cafodd o ddaear ac uffem beth tristyd, 

O'r nefoedd y tynodd gysuron ei oes; 
Ei ysbryd aeddfedwyd i gwmni'r angylion, 

Ehedodd drwy'r wybren i balas ei Dduw, 
Cymerodd lawn feddiant o'i orsedd yn Sion, 

Am oesoedd tragwyddol y bydd yno'n byw. 

Gadawodd ei briod i Famwr ygweddwon, 

Boed Ef iddi'n dirion tra'n disgyn y bryn, 
Llareiddied y gwyntoedd os chwythant yn grenlon 

Tw herbyn, nes cyrhaedd trwy ddyfroedd y glyn; 
Boed nawdd y Penbugail dros braidd Capel Sion, 

Heb felldith gelynion i daríii eu hedd, 
Coroner eu hymdrech â dirif fendithìon, 

Er rho'i bugail ffyddlon dan gloion y bedd. 

Fy mrawdl cwsg yn dawel dan leni y beddrod, 
Ni chaìff unrhyw drallod ro'i ddant ynot mwy, 

Tn iach y diengaìst i wyddfod dy Briod, 
A'th gân yn ddiddarfod gaiff fod am ei glwy'; 



yGoogle 



126 

Dy fysedd 8y*n chwaren ar delyn paradwys, 
A nofia dy ysbryd mewn gwynfyd a hedd, 

Dy gorff dan y bnddell yn dawel a orphwys, 
Hyd nes yr agorir carcharau y bedd. 

Boed cofio'th ragorion i ninan'n gymhelliad 

I ddilyn y Ceidwad a rho*i amo'n bryd, 
Fd caffom pan ddelo dydd du'n hymddatodiad 

Ein dwyn idd ei fynwes o helbol y byd; 
Ka chaffed daeargryn derfysg^'r tawelwch 

Tmdaena o amgylch dy anedd oer draw, 
Boed i'r erch dymhesdoedd i droi yn arafwch 

Yn ymyl dy feddrod, os deuant gerllaw. 

Pan wawrio y diwmod i dori cadwynau 

Marwoldeb, do'i dithau yn ddisglaer i'r lan, 
Bydd g^ên dangnefeddos lle gynt y bu df^^rau, 

A bythol gademid lle buost yn wan; 
Canlyni'r orymdaith i olwg y ddaear, 

Mewn gwisgoedd mil harddach nag aurleni'r wawr, 
Yn berlau tryloewon bydd dagrau y galar 

A gollaist yn fynych wrth deithio y Uawr. 

Cyfoded lôr eto o hil yr hen Gymry 

Blanigion santeiddrwydd i gadw ei le, 
Mae'r ysbryd yn ngweddill, gali Ef ei gyfìranu, 

Er donio rhai eto yn weision y ne'; 
O dyger ein hysbryd ar ol ein cyfeillion, 

Fr wlad Ue mae Spencer yn nofio mewn hedd, 
Fan fyddom yn disgyn i anedd y meirwon, 

fyd yr helbulon yn welwon o wedd. 

Lltwbltn Sion o Langewtdd. 



yGoogle 



127 



AN 

AB YMADAWIAD WILLIAM CHAMBERS, YSW., Al 
DEULU, A LLANELLL 

GAN ME. DAYID BOWEN, LLANELLI, 
CDafyddab Oweru) 



Dref fywiog Llanelli, yr wyt yn anfibdus, 

Dy hawddgar foneddion gymerir i fifwrdd, 
Yn sydyn cytìiryblwyd dy ag^edd gysurus, 

Daeth 'storom adfydos ac erohus i'th gwrdd; 
Hoff Neyill a CHAifBEBS, yr hynaf, a dorwyd 

O ganol ea llafor, gan angau â*i gledd, 
A Chambbbs, ieuengaf, a fuan s^rmudwyd, 

Bhagluniaeth yn dirion newidiodd ei sedd« 

Bu yma yn treulio ei ddyddiau o'i febyd, 

LlesoliV trigolion bob awr oedd ei gais, 
£i roddìon wasgarodd o amgylch bob enyd, 

Yn erbyn gorthrymder dyrchafodd ei lais; 
Haelioni ddangosodd at bob peth daionus, 

Un amser ni wnaethai ymatal ei ran, 
Dyddanai bob amser y galon drallodus, 

Ei ymgais oedd rhoddi cynorthwy i*r gwan. 

Ei enaid orlifai o gariad at ddynion, 

líi wnaethai gyfyngu ei roddion at blaid, 
Cyfranai'n ddaionus i*r didwyll a'r fiyddlon, 

A'r weddw amddifad gai gymhorth di-baid; 
Capeli enwadol eu cyfran a gawsant, 

Ÿsgolion dderbynient yn helaeth o'i gôd, 
A phob rhyw sefydliad dueddai er llesiant, 

Nid rhyfedd yw meddwl mor uchel ei glod. 



yGoogle 



128 

Rhyddfreiniwr o galon oedd yn ei egwyddor, 

Boddlonai î roddi*r on rhyddid Vr byd, 
Ei fam a gyhoeddai o oror i oror, 

A chawsai ci ddeiliaìd 'rtin fantais ì gyd; 
Nid ydoedd, fel llawer, yn dysgwyl i'w weision 

I floeddio ac ymladd bob amser o'i du, 
Ond carai wel'd pawb i'w hegwyddor yn fiÿddlon, 

Ei well fal rhyddfreiniwr difrifol ni fu» 

Yn golofii gadam dros wîredd dwys safodd, 

Daioni ein treflan oedd ganddo bob pryd, 
lawnderau y bobl a gadam ddifiynodd, 

Haelhn^dedd dìatal a lanwai ei fryd; 
A'i briod hawddgaraf wasgarai fendithion 

I loni aneddau*r anghenus o*r bron, 
Dilladai'n gysuras rhyw lu o dylodion, 

Tmgeisiai yn gyson i'w gwneuthur yn llon. 

Ni fu gwell amaethwr erioed yn y Dean, 
Deallai holl anian a'i deddfau i gyd, 

Anrhegodd yr hwsmon â llu o draethodau, 
Ei ymgais yn wastad oedd gwella y byd ; 

tJn amser nis boddiai ei 'wyllys ei hunan, 

Y cariad amlygai at ddynion oedd fawr, 
Yn ddiwyd Uafuriodd trwy'i fywyd yn gyfen, 

A lles y llaweroedd oedd ganddo bob awr. 

Hardd Iwybrau plesera a wnaeth yn ein treflan, 
Addurao a chodi ein gwlad oedd ei gais, 

01 Uafur ei feddwl a welir yn mhobman, 
Yn erbyn pob gorthrech cyfododd ei lais; 

Baddonau godìdog a heirdd adeiladodd, 

Y maent yn adduraîant i 'strydoedd ein tref, 
Diwylliant dynolryw a gyson feithrînodd, 

Ni cheir un boneddwr mwy fíyddlon nag ef. 

Os byddai Cadeirydd yn wir angenrheidiol 
I gymwys lywyddu cyfarfod o bwys, 

Yr ydoedd bob amser yn eithaf parodol, 
A'i lon-ymadroddion yn hygar a glwys; 



yGoogle 



129 

Difyrai y dyrfa â*i weddiis sylwadau, 
Fob un o'i wrandawyr a hoffent ei ddawn, 

Dylifai fal perlau ei hapus ffiraetíi-eiriau, 

Gwneud lles i'w gyd-ddynion wnai foreu a nawn. 

Fel ynad yr heddwch gweinyddai gyfiawnder, 

Ei feddwl amlygai heb ofn na braw, 
Er mwyn ei gyfeiUion ni ŵyrai un amser, 

Ni chawsai ei elyn un cam ar ei law; 
Eì ymgais yn gyson oedd gweini uniondeb, 

Tr egwan a gawsai'r un fantais â*r cryf, 
Tjnroddai ì ymddwyn mewn hedd a chysondeb, 

£i fam a gyhoeddai yn eglur a hyf. 

Pan ydoedd ar fyned o'n hardal i drigo, 

T bobl gydun'sant i ddangos eu dod, 
A thysteb ardderchog fe gadd ei wobrwyo, 

Ei enw fydd uchel tra'i deulu mewn bod; 
'Koedd hyn yn ddangoseg mor wir ddyrchafedig, 

A mawr oedd yn ngolwg trigolion y wlad, 
Tn awr mae Llanelli fel tref adfeiliedig, 

Ee gollodd ei cheidwad a'i chyfaill difrad. 

Am fyned boneddwr o'i fath o'r gym'dogaeth, 

Mae Uu yn galaru eu colled o hyd, 
At bob peth daionus cyfranai yn helaeth, 

Tn siampl yr oedd ì foneddion y byd; 
Pan ddarfa ymadael, fe gollwyd call ynad, 

Un deimlai bob amser yn llwyddìant ein bro, 
Boneddwr cyfoethog, o ddirfawr ddylanwad, 

Tn wag mae*r palasdŷ — aeth llwyddiant ar ffb. 

Trigolion Llanelli ynt yn eiddigeddu 

At Sir Aberteifi am feddu'r falh ẃr, 
Hwy gawsant o*u Noddwt eu dwys amddifadu, 

Aeth ymaith eu coron — coUasaiit éu tẃr; 
Dyraunant i bawb o'r trigolion ei barchu, 

T mae yn foneddwr sy'n deilwng o glod, 
Pob dyn cywir-galon a wna ei fawrygu, 

A cha ei ddyrchafu tra fyddo yn bod. 

R 



yGoogle 



130 

iDjrmunaf i C^mbbrs a*i gydmar wiw iechyd 

I dreulio eü dyddian yn llaweii mewn clod, 
Yn hirfaith a dedwydd parhäed eu bywyd, 

£u parcfau a gaffbnt gylch ogylch y rhod; 
Na fydded i 'stormydd adfydus aflwyddiant 

Tw cwrddyd, ond fiyniant drwy gydol eu hoes, 
Coroner pob gweithred o*u heîddo â llwyddiant, 

Ehagluniaeth wasgaro bob awel fo'n groes. 

EWYLLTSIWA BA I Mb. ChAMBBBS^ 



CAN 

AR YMADAWIAD WILLIAM CHAMBERS. YSW., A'I 
DEULU, A LLANELLI. 

GAN Y PAECH. JOHN THOMAS, GLYNNEDD, 
(leuan Morganwg.) 



MoB swynol ydyw deigryn serch, 

Pan ddaw o hanfòd teimlad pur; 
Alitudia hwn anghydfod erch, 

Melysa bob rhyw gwpan sur; 
Ireiddio wna fy nghân yn awr, 

Mi wlychaf jrnddo'm marddol bin; 
Mae'r fron yn friw, gan hiraeth nawr, 

Am Chambers hoff— ei fath sydd brin. 

Pan gefnodd ef— yr ardal hon 

A gollodd un o*i phenaf rai, 
Ochenaid drist, a chwyddai'i bron, 

£i ddagrau brwd yradrciglo wnai ; 



yGoogle 



131 

Gwladgarwr pur, ihyddfiydig oedd, 
A chymwynaswr goreu rywj 

Nid Pharìsead, agodaifloedd 
Oan waeddì ^ Gwdwch maifi yw."* 

Gwr oedd a garai weini lles, 

A dyn i ddyn ar bob rhyw bryd^ 
Uchelwr oedd yn mlaen ei res, 

A chywir gâr o isel fryd; 
Heddynad doeth oedd fel ei dad, 

Uniondeb a rymosai'i fam ; 
A thyna dysdeb gwyr ei wlad, 

**Iforiad ydyw rfbob dam:* 

UaneUi ydoedd falch o'i lly w, 

Ac yntau a'i hanwylai hi ; ' 

Dan fener cariad gwnaent gyd-fyw, 

A dyrchaTr maill y llall mewn bri; 
Llafurio wnaeth yn ddiwyd iawn, 

Er cyfoethogi'r llanerch gu ; 
Hwylosai ffjrrdd fw choffinui Uawn, 

'Eit elw a gwaith i ddir&wr lu. 

Addomodd ei rhodfeydd o'r bron, 

A thêr Uanhigion irlas wawr; 
Y temlan heirddwych sydd yn hon, 

Gyd-dystiant ei haelíirydedd mawr; 
Achlesodd addysg yn ein gwlad, 

Ysgrifiafr Omenteg yn rhwydd, 
A gwnaeth i'r Amaeth wìr leshâd, 

Trwy godi et riniaa ger ein gwydd. 

Llanelli dyfodd dan ei nawdd, 

Ei thoraeth megys Tyrus aeth, 
Estynodd ei chortTnaa'n hawdd, 

Yn enwog iawn mewn masnach daeth; 
I>ros ryddid safiû ef bob piyd, 

Hen ormes gaeth a diwaki ff wrdd ; 
Ar welliant beunydd rhoddai'i fryd, 

Aml riniau ynddo wnai gyd-gwrdd. 



yGoogle 



132 

£i baro adduraol agor wnai, 

At fŷg wasanaeth tenlu'r dref r 
Ae jn ei balas aml rai, 

A brofodd ei ddaDteithion ef ; 
Llawn caredigrwjdd oedd bob pryd^ 

Farodol i was*naethu ei oes, 
Ac er cael Uawer iawn o*r byd, 

Blodeuo wnai mewn rhîn a moes. 

Bu*n dad i'r tlawd, a thwr i'r gwan, 

Y rheidus ŵr a brofai'i nawdd; 
Tmledail glodjdd yn mhob man,. 

Ei garu ef oedd orchwyl hawdd ; 
Urddasol oedd o fewn ei dref, 

Ei gyngor ef oedd werthfawr iawn, 
Gwirionedd oedd egwyddor gref 

Ei holl drafodaeth foreu a nftwn. 

Fan ddaeth y swn mai 'mado raid 

A'r Yswain hoff mewn enyd fachy 
Y dagrau redent yn ddibaid, 

Wrth feddwl canu iddo'n iach ; 
Ei hen gyfeiUion yn ddioed, 

Bwrcasent gof-arwyddlun hardd, 
Ac yn ei deulu bythol foed, 

Yn barchus tra f o awen bardd. 

Eurolwyn fawr Bhagluniaeth Ner 

A roddodd dro iV arwain ffwrdd, 
I Geredigion ardal dêr, 

Bhaid myned bellach er ei gwrdd ^ 
Ac yn yr Hafod groesaw gawn, 

Fan elom ar ryw glerol hynt, 
Mae ỳno bob cysuron llawn, 

A gwenau'r gwr fel cafwyd gynt 

Mae Uu'n galaru ar ei o^ 

Ei anedd wech sydd weddw 'nawr» 
Fe bai ond dychwei-— doi i'w hôl 

Ar frys, afìiíed dyrfa fewr ; 



yGoogle 



133 

Goroian brwd ddadseiniai'r wlad, 
■ Pe gwawriai gobaith mỳg am byn, 
Cael gweled eilwaith wyneb tad, 
Fa'i gwel'd ei hygar wyneb gwyn. 

Hawddamor iddo tra mewn byd, 

Yr Hafod fyddo*n anedd hedd, 
Blodeuo wnelo'i deuln gyd, 

A nodded Duw fo gylch ei sedd ; 
Ei ddôr fo*n agor byth i*r tiawd, 

Gwrandawed bob rhyw galed lef, 
Tr Brython beunydd boed yn frawd, 

A'i fythawl drigfa fyddo'r nef. 

GWLADGARWR. 



CŴYMPIAD Y BAIL. 

GAN MK. JOHN THOMAS, TEOEDYRHIW, 
(Ifor Cvm Gwys.) 



MoR hoff ydyw gweled dynesiad y gwanwyn, 
Mae*r ddaear yn gwenu dan wadn ei droed; 

Ei anadl dyner adfy wia y glasdwyn, 
Mewn mentyll amryliw y gwisga y coed; 

Prif deym y goleuni gusana ei ruddiau, 

Y rhosyn a blyga dan bwysau y gwlith ; 
Holl deulu y gwigoodd a ganant defynau, 

Y gôg a gyhoedda yn araf ei lith; 
Dadblygir yn llyfr tymorau y flwyddyn, 

Bob eiliad ryw newydd ar newydd er budd, 
Y blodau perarogl wyliant y dyẃyn, 

Y bryniau addumir â mentyll o nudd. 



yGoogle 



134 

Uwch bcn y mynyddoedd yn mro y cymylau, 
Ymbyncia'r ehedydd mewn parabl rhydd; 

Y deymas lysieuog yn ei hamrywìaethau 
Sy'n cael ei dadguddio ar doriad y dydd ; 

Mae gwisg bendefigaidd y deml ddaearol, 
I'r llygad many^raff yn orlawn o swyn ; 

Yr haid sy'n dod allan o'i 'stafell ddwyreiniol, 
I anerch ei mhawredd yn dyner a mwyn, 

Y bahnaìdd awelon sy'n gwasgar arogledd 
Ei diliad sidanog yn agos a phell, 

I fwth y cardotyn fëL palas y bonedd, 
I gaban y bugaìl, ac hefyd i'r gelL 

Y dail ymgofleidiant hoff gryd yr aderyn, 
Lle sìgla ei gywion rhwng daear a nen, 

Addysga donnodau'i henafon iV blentyn, 

Dan gysgod y ddalen ar frigyn y pren; 
O! braidd na feddyliem wrth wel'd urddasolrwydd 

Y gwigoedd yn dawnsio yn nghlogau yr haf, 
Nas gallai'r awelon heb deimlo euogrwydd, 

Byth ddryllio eu gwîsgoedd rhag digîo eu Naf ; 
Pa beth yw eu gwisgoedd? myrdd myrddiwn o dànau 

Yn canu gogoniant i Grewr y byd, 
Dan fysedd yr awel mewn sw^rnol anthemau, 

Yn llawn o beroriaeth felysber i gyd. 

Gwir harddwch y cread yw gorchudd y fedwen, 
Mor hoff dan ei chysgôd yw eistedd yr haf ; 

O mor ogoneddus yw bysedd y dderwen, 
Wrth wisgo modrwyau gwaith dwylaw fy Naf ,- 

Y meiUion sy'n gwenu, a deigr llawenydd 
Yn Uanw eu llygaîd wrth weled y gwydd, 

Goruwch ynt yn taenu eu mentyll ysblenydd, 

Tw cadw rhag poethder gormodol y dydd; 
Mae'r haul yn goreuro'u ymylau ardderchog, 

Fan b'ont yn garpedau dan wadn ei droed, 
Mor berffaith mae enw y Duw HoUalluog 

Yn cael ei argraffu ar fynwes y coed, 
Ond er bod y goedwig yn llawn ardderchawgrwydd, 

Dan wyrddion 'snodynau mor brydferllì a hardd. 



yGoogle 



135 

Nes rhoddi celfyddyd yn ci phrif gy wreinrwydd 

Dan g'wilydd, a d'rysu dychymyg y bardd ; 
Ehwng Medi a Hydref mae'i thegwch yn pylu, 

Mae megys yn colli ireidd'der ei bru; 
Ei gwyrddion goronau 8y*n dechreu blaengochi, 

'Does dim o'i pherorìaeth mor felus â bu ; 
Pa beth ydyw'r achos? yr Hydref 8y*n nesu, 

Mae*r gwlithoedd meithrinol yn pallu y nos, 
Mae llwydrew dinystriol yn disgyn a llosgi 

Prydferthwch gwynebpryd y ddalen a*r rhôs. 

Faham mae*r aderyn a*i gân mor alarus? 

Y deildỳ aw^rrol Ue gwelwyd ef gynt 
Tn magu ei deulu mor lân a chysurus, 

)rr awrhon a chwelir gan anadl y gwynt; 
Ac O mor garedig y gwelwyd y dderwen 
Yn agor ei gwlawlen ordlysog fan draw, 

Y dô amgauedig dros nyth y fwyalchen 

IV chadw rhag rhuthr y dymestl a*r gwlaw ; 
Ond heddyw cymerir ef ymaith yn ddamau 

Ehwng bysedd yr awel, waith colli ei nawdd, 
E ffodd y fwyalchen a'i theulu yn ddiau, 

dan y gelynen yn agos i*r clawdd. 

Gwniadwaith hardd anian, oedd ddoe yn grogedig 

1 lawT dros ysgwyddau a mynwes yr allt; 
Ond heddyw mae*n eistedd yn noeth a gwy wedig, 

Mewn ngwedd alarus heb fantell na gwallt ; 

Y beirdd a esgynant i*w siriol gadeiriau, 

Y ddoe am y cyntaf i anerch y wawr, 
Ynt oU wedi coUi cyweimod eu tanau 

Yn nghysgod y cloddiau ymlechant yn awr, 
Mae hoU odidawgrwydd y gwydd wedi cilio; 

Eu harogl hyfryd a'u miwsig diail, 
'Does dim ond mudanrwydd yn awr yn preswylio, 

Y Uys Ue bu*r awen *nol cwympiad y dail. 

Pob dalen a ddygir rhwng bysedd yr awel, 
A glywir yn canu cân marwuad yr haf; 

A phan yr â heibio fy mwth wrth ymadael, 
Trwm arogl gauaf oddiwrthi a gaf ; 



yGoogle 



136 

Mae'n sibrwd yn nghlustiau dynolry w wrth fyned 
, Fod tymor ymddatod a hwythau bron cwrddj 
Os sylwD yn fanol mae argraff Vw weled, 

Ar fynwes y ddalen cawn ninau*n dwyn ffwrdd; 
Byr rybudd geir ganddi i ddyn fod yn barod, 

O herwydd na wyddom yn sicr pa bryd 
Cawn ninau ein gwysio g^n angau i wyddfod, 
y Duw Hollwybodol, a fama y byd. 

Dai Harbi Bach. 



PBYDDEST 

A& 

FARWOLAETH Y DIWEDDAR BARCH. J. BOWEN, 

LLAN£LLI. 

GAN MR. DANIEL BICHARDS, LLANELLI, 
(Calfin.) 



Wrth im' ddechreu ysgrifenu 

'R ganiad fechan hon i lawr, 
Ofer imi geisio ceîu 

Fy nheimladau prudd yn awr; 
Gwibio maent o fewn fy mynwes, 

Gwneud archoUion dan fy mron, 
Methu'n lân a rhoddi hanes 

Gwrthrych yr Alareb hon. 

Cofio fod yr hybarch Botten 
Heddyw'n gorwedd yn y bedd, 

Sy'n attalfa i'm hysgrifen, 
Jîoddi darlun hardd o'i wedd; 



yGoogle 



137 

Etto ceisiaf ymdawelu, 

Ymresymu â fy hxm, 
Ffoledd imi òralaru 

Am yr hoâiis anwyl ddyn. 

'Nawr eisteddaf dan yr ywen, 

Mewn unigrwydd wrthyf fy hun; 
Ceisiaf dynu ardeb Bowen, 

A*i holl deithi bob yr un; 
Yno yn murmur yr afonig, 

Sy*n ymlwybro tua'r môr, 
Bron mewn llesmair yn swn miwsig, 

Swynol yr asgellog gôr. 

Yn swn yr afonig a chwiban y gwynt, 

A hyfryd delori yr adar, 
A'r dolydd meillionog yn datgan eu hynt, 

Bûm agos anghofío fy ngalar. 

Ond BowEN y w*n testun, yn unig efe, 

Ac arno yn awr yr edrychwn, 
Heb arfer gormodiaith rhown iddo ei le, 

At hyny yn llwyr y cynygiwn. 

Gwir ydy w nid ydoedd yn llenor eì oes, 

Yn enwog ar faes ein Ilenyddiaeth; 
Na bardd na dwfn leithydd — ond cenad y groes, 

Yn hyn y gorweddai 'i ragoriaeth. 

Fel cenad y nefoedd, fan yma disgleiriai, 

Fe'i gwisgwyd â gwir gymhwysderau i'r g^waith, 
Y Críst a fu farw oedd swm ei bregethau, 

Yr hwn a gyhoeddai hyd ddiwedd ei daith; 
Agorai hen goffrau y dwyfol wirionedd, 

A dygai'r trysorau yn bur ger ein bron, 
Nes synu y dyrfa yn ngolwg eu mawredd, 

A'r Cristìon traÜodus edrychai yn llon. 

Ei wedd oedd angylaidd pan yn yr areithfa, 
Eel gwr fai â neges dros Dduw at y dyn, 

Argraffai ddifrifwch ar y gynulleidfa, 
Nes codi ymchwiliad yn meddwl pob un. 



yGoogle 



138 

" Ai deiliad i orsedd sydd uwch na daearol?" 
Oedd sibrwd neiUduol gan fychan a mawr, 

" Ai un sydd yn berchen ar enaid anfarwol, 
Wyf fi sydd bresenol, wael bryfyn y llawr?'* 

Nid mynych yr esgynai i Ebcd na Sina, 

Hen lethrau brawychus taranau a mŵg, 
Gwell ganddo oedd aros yn ymyl Calfaria, 

Y fan na ddangosai Jehofa un gŵg; 

Y balmaidd awelon a chwythent dros fryniau 
Caersalem— adfywiai rasusau y saint ,• 

Vr gorlan glyd yma y praidd a arweiniai, 
Ac aml ryfeddai b'le daeth y fath fraint. 

Scfyllfa gyse6n dynolìaeth a chwiliaì, 

A'r Pen-cyfeunodwT a'i riniau i gyd, 
A'i ddedwydd amgylchiad yn Eden y boreu, 

Yn derbyn gwarogaeth pob peth yn y byd ; 
Yn Uywydd îsloerawl gweithredoedd y Duwdod, 

Yn frenin heb ail ar ei sedd iddo'n bod, 
Yr unig ddarlun-len a welwyd o hanfod 

Canol-bwynt yr Hwn nid yw'n unman yn bod. 

Ond Och I er ein gwaeau, yn gelain fe gwympodd, 
Ac ynddo'r aeth tyrfa afrifed i lawr ; 

Yn nydd profedigaeth ei goron a goUodd, 
A ninau jm ngafael euogrwydd yn awr; 

Ei ddoniau dihafal ddesgriíiai'n trueni, 
Ein gwarth a'n tylodi — yn ngoleu y Gair, 

'R oedd grym ei resymeg yn llwyr argyhoeddi 

Y cyndyn a'r 'styfhig, mai gwir oedd ei air. 

Kid yma y cadwai ei hoff gynulleidfa, 

Mewn dygn anobaith, heb wawr o un man, 
Ond cofiai'r addewid a roed o'r Messia, 

A'r cysur a ddeilliai o hyny i'w rhan; 
Pregethai helaethrwydd goludoedd Calfaria, 

Goludoedd anfeidrol efengyl yr hedd, 
Dangosai yn eglur fod modd cael diangfa 

Ar angau ac uffern, a dychryn y bedd. 



yGoogle 



139 

Nid grym areithÿddiaeth h^rnodai ei ddoniau, 

Nid dwíh aihronydd mo hono ychwaìth, 
Nid gwasgar mal gwreichion oedd ei feddylddrychau, 

Neu felit yn goleuo y hyd ar un waith; 
Ond CENiD heh addum na pherlan allanol, 

Heh dlysni neillduol mewn ieithwedd na dawn, 
Ac etto Uawn oedd o dân gweinidogaethol, 

I gyhoeddi anfeidrol rinweddau yr Iawn. 

Ni chafodd fenteision colegawl yn forau, 

Yr hyn a fawr hrisiai ar derfyn ei oes, 
Ond masnach a'i rhwymodd â'i chedym gadwynau 

Flynyddau cyn rhestru dan faner y groes ; 
A phan yr aeth allan i*r mûr fel gwyliedydd, 

Difreiniwyd ugeiniau o'i ddoniau yn llwyr, 
Ni theithiodd hoff Walia o gongl bwy gilydd, 

Fel hydd y Treftiyddion o foreu i hwyr. 

Gweddîwr dihafal oedd Bowbn ein gwron, 
Yr hyn yw prif addum y cy wir ei galon ; 
Ei ddidwyll fasnachaeth â gorsedd tmgarcdd 
Oedd amlwg i'w ganfod bob dydd jm ei fuchedd; 
Gwir brofion o*r " Gwir Israeliad" gaed ynddo 
Mewn masnach — yn gystal â phan yn cymuno. 
Gosodai bob amser yn nôd ger ei lygaid 
Ogoniant mynegol ei Arglwydd bendigaid. 
Ca'dd ddwfia adnabyddiaeth o wendid ein natur 
Tuhwnt yn gyffredin i nemawr o'i frodyr. 
Ei hoff " Gapel Newydd " oedd ddwys ar ei galon, 
Y man cyntaf anadlodd yn awyr y Cristion; 
O fan cysegredig I fe'th wlithwyd â dagrau — 
Do, do, ac â miloedd, a myrdd o weddìau ; 
Buost destun myfyrdod i Bowen hawddgaraf, 
Ar lechau ei galon dy enw g^fyddaf. 
Llafuriodd yn galed o fewn dy fagwjnrydd, 
Er codi pob aelod uwchben ei ddyledswydd. 

Gymdeîthas Eglwysig — ce'st golled annhraethol, 
Dy Iwyddiant a'th lesiant fyfyriai'n wastadol; 
Os chwythd rhyw gorwynt o'r abred fawr obry 
Ar y praidd ganol dydd, er eeisio'u gwasgam, 



yGoogle 



140 

Efe oedd lygad-lym, canfyddai o hirbell, 

Arfend ddoethineb er Ues y ddiadell. 

Ond er ei rinweddau a'i holl ddefh jddioldeb, 

Bu farw ! bu farw ! Och ! gwelwodd pob wyneb 

Yn hollol ddisymwth gadawodd ei frodyr, 

A'i deulu'n amddifaìd mewn gwae ac snghysur. 

Priddellau y dyffryn yn felus sydd iddo, 
'Nol diwmod trafi^rthus a chaled o weithio. 
Bhagluniaeth Jehofa, yn ol dy addewid, 
Bydd dirion o'i weddw, yr hon sydd mewn adfyd, 
A'i deulu dinodded, sydd yn yr anialwch, 
Dwg hwynt yn ddiogel i wlad y dedwyddwch. 

Ffarwel it', fy anwyl Bowen, 

Ni chaf aros etto'n hir 
Yma mewn anialwch dyrus, 

Mae fy nghalon friw dan gur; 
Griddían wyf ac ocheneidio, 

Wylo 'n drist tu yma i'r Uen; 
'Rwy'n gobeithio caf fi etto 

'Th gwmni yn y nefoedd wen, 

Gwyntoedd cryf y de' a'r gogledd, 

Gadewch lonydd iddo'n awr, 
I gael cysg^'i hûn yn dawel 

Yn mhriddellaa daear lawr; 
Haul a Lloer, Ser a Fhlanedau, 

Gwyliwch amo yn ei fedd, 
Hyd nes bloeddio'r udgom olaf. 

Yna cwyd i'r lan mewn hedd. 

ABCnOLLEDIG 



yGoogle 



141 



HANES PONTYBEREM. 



GAN ME: STEPHEN EVANS, CILCAEW. 



PoNTTBEBEM sydd bentref bychaD ar ddjŵyn lled ffirwythlawn, 
mynwes yr hwn sydd yn orlawn o fŵn a gloo'rgwythenigoreu. 
<jrorwedda y pentref uchodarrano ddau blwyf, sef Llangen- 
deìme a Llanelli. Mae yr hen brif-fiFordd sydd yn arwain o 
Gaerfyrddin i Abertawy yn myned trwy ganol y pentref; ei 
bellder o Graerfyrddin sydd oddeutu naw milldir a thri chwarter, 
& hyny yn Ddeau DdwyreinioL Nid oes un tỳ perthynol i'r lle 
wedi ei adeiladu ar blwyf Llanddarog, er fod y plwyf hwnw yn 
cyrhaedd tufewn i ychydig latheni i ganol y pentref ; hefyd mae 
piwyfi Llanon a Llanarthney yn lled agos, er nad ydynt yn hoUol 
jmylu â*r lle. Cafodd y pentref ei enw oddiwrth afon fechan o'r 
enw Berem. Mae jt afon hon yn tarddu mewn dwy ffynon, sef 
fifynon Dwba ar fynydd Llangendeûiie, a Ifynon arall o'r enw 
Blaenberem yn mhlwyf Llanddarog. Wedi i'r nantydd hyn redeg 
am"ychydig, ymynant â'u gilydd ar dyddyn bychan o*r enw Tany- 
graìg, yn mhiwyf Llanddarog, ac yna cymmera ei rliedfa yn 
Ddeau Orllewinol i Rhydybiswaü, ac oddiyno dylifa yn mlaen 
gan gadw yr un cyfeiriad, gan ranuplwyfi lîangendeime a Llan- 
4darog ; ac wrth ddyfod 1 lawr dros welj llithrìg o greigle, mae y 
ddyfi-oedd mewn amser llifogydd yn ewynu mor rhyfedd nes yw 
yn edrych yn wỳn braidd fe) llaeth; o herwydd bod ei rhedfa 
mor chwym, mae ar ddwfr uchel yn cario coedydd, boncy£&u, 
a cheryg anferthol eu mantiolaeth, pa rai maeyngloddio allan o'i 
liymylau wrth fyned yn mlaen. Nid oes hanes iddi foddi neu 
fod yn angau i ddynoh-yw ychwan^ nag un, sef bachgenyn lleg 
oed, o'r enw Dd. Anthony, yr hwn a gariodd ÉFwrdd er pob ym- 
drech a wnaed gan lawer o edrychwyr, i afon Gwendraeth, i'r 
hon y mae yn ymarllwys. Mae henafgwyr yn anghytuno gyda 
golwg ar Bontyberem ; rhai a haerant mai Fontdanberem yw 
yr iawn enw, gan gyfeirio at y bont sydd ar afon Gwendraeth 
ychydig islaw i'r fan Ue mae afon Berem yn abem; ereill a haer- 



yGoogle 



142 

ant mai Pontarbcrem yw, gan ddynodi fod y Ue wedi eael ei enwi 
oddiwrth y bont-bren oedd yn croesi afon Berem, cyn fod y tri- 
golion yn ddigon celfyddydgar i adeiladu pont ar Wendraeth. 
Beth bynag am hyn yna, fe ddichon mai yr enw mwyaf priodol 
ar y Ile fyddai Aberberem, ond galwai un o'r enw Sion Lam 
Boger wrth wneuthur cân ì'r trigolion tua chant a haner o flyn- 
yddoedd yn ol, y lle fel hyn, ** Fontyberem, Pantyberw, &c.*» 
Mae hyn yn profi ei fod yn cael ei alw yr amser hyny yr un fath 
ag y mae yn cael ei alw yn bresenol. Hhanir y pentref yn ddau 
ddosparth, sef i'r Gogledd a'r Dëau, gan afon Gwéndraeth, pa un 
sydd yn tarddu mewn llyn o'r enw Llynllech-Owain, ar Mynydd 
Mawr, yn mhlwyfí Llanarthney a LWfihangel, oddiyno rheda 
gan gadw ei chyfeiriad braidd yn gywir o'r Dwyrain i'r Gorllew- 
in, ac abera yn môr Werydd yn Bay Caerfyrddin, Mae yr afoo 
hon yn cael ei henwi oddiwrth y ty wod gwyn sydd yn draeth iddi 
wrth ymarllwys, sef gwyn-draeth, ac wrth ei bod yn cymeryd 
enw menywaidd mae yn cael ei galw Gwendraeth&wr, am fod 
afon araU o*r enw Gwendraethfach, yr hon sydd lai ei maintîol- 
aeth, yn rhedeg yr ochr arall i'r gam galch, sef yn ogleddol i'r 
pentröf uchod, ac yn cydgyfarfod yn y môr yr ochr isaf i Gid- 
weli. Mae Gwendraethfawr oddeutu deuddeg miUdir o hyd o'i 
tharddiad i'w haber, ac y mae yn dra defnyddiol at wasanaeth 
dyn ac anifaîl. 

Gyda golwg ar adeiladaeth y pentfef nchod, mae yn bur debyg 
maiy tỳ cyntaf a adeiladwyd ynddo, oedd tỳ gweithiwr, yr hwn a 
godwyd ar lanerch fechan ar làn afon Berem, tua dau cant o lath- 
eni o'r tai presenol, yr hwn dŷ sydd wedi myned yn gamedd, ac 
wrth dynu i lawr yr hen furíau, cafwyd careg ar yr hon yr oedd 
cerfiad fel hyn M, A. G. 1600. Ceir wrth olrhain hen hancsion, 
fod un o'r enw Meurig ab Gruffudd, adeiladwr wrth eigelfyddyd, 
yn byw yn yr ardal, a thebyg yw mai efe oedd y person a adeil- 
adodd y tỳ crybwylledig. Mae yn debyg mai yr aii a adeilad- 
wyd yn y pentref, oedd un ar dir Nantyglo, (Coalbrook,) yn 
mhlwyf Uanelli, yr hwn a adnabyddir wrth yr enw AUeylâs ; 
mae hwn yn sefyU hyd y dydd hwn. Y trydydd tỳ oedd y 
ShemfiUf yr hwn sydd ar dir CwmUethryd, plwyf Llangendeime. 
Gair yw ShemfiU sydd wedi ei Iygra oddiwrth y gair Jane 
PhiIUps, yr hon oedd yn byw ynddo ac yn cadw ychydig fasnach 
(shop.) Yr oedd trigolion y gymydogaeth yn ei galw hi yn 



yGoogle 



143 

Shân Phil, ac o ychydig i beth fe alwyd ei thŷ yn Shemfill. 
Yr oedd melin a thafarn yn yr ardal ar dir Capel-Evan tua hanner 
milldir islaw y pentref, enw y tafam oedd Fcmcy, ac wrth yr enw 
yna adnabyddir yn bresennol y tai sydd yn y fan hyny, ac wrth 
enw yr hen felin yr adnabyddir y tý a fìi gynt yn felin. Yr oedd 
tafam arail o'r enw New Inn tua hanner miUdir o*r pentref, a 
hyny yn ymyl y brif ffordd oedd yn arwain o'r Ue tua Chaer- 
fyrddin ; yr oedd yn agos i'r tafam yma efail gwedi ei chodi, ond nid 
ydynt i'w canfo4 yn bresennoL Tua'r flwyddyn 1670, adeiladwyd 
Palas presennol Coalbrook; canfyddir yno weìthîau celfyddydwyr 
tra chywrain, ac yn agos i*r un amser fe adeiladwyd yn y pentref 
crybwylledig melin, efail, a thafam, yn nghyd â dau neu dri o 
dai gweithwyr. Enw y tafarn yma oedd y Bont, hyd nes i un 
Wiliiam Rees ddyfod adref oddiar y môr, a myned yno yn daf- 
amwr; ac wrth liwio ei arwydd, {sign) fe dynodd lûn cwmpawd 
morwr, (Marmer*8 CompoAs,) ac mae yn debyg i rai o'r trigol- 
ion gredu mae llun seren oedd, ac yna hwy a*i galwasant yn 5tor, 
ac felly Star yw ei enw hyd yn bresennoL Yn y flwyddyn 1767 
adeiladodd un Evan Rees dỳ, ac yn 1770, codwyd yno dŷ ac efail, 
ac yna yn'y flwyddyn 1778, adeiladodd un David lâpect Skym, y 
Pdican, yn nghyd a dau dŷ ereill sydd yn ei ymyl, pa rai oedd- 
ynt yr adeg hyny yn weithdai ganddo gan mai gwehydd oedd 
wrth ei gelfyddyd. Yn 1808, adeiladodd un Daniel Davies, 
(crydd,) ei dỳ a'i weithdỳ yntau. Yn 1806, cododd Jonah 
Davies, (mwy adnaby ddus yn y Ue wrth yr enw Jonah y Bwser) 
ei dŷ ; ac yn 1812, adeiladodd Joshua Trehame dŷ hardd a mas- 
nachdŷ cyfleus, er ei fod wedi adeiladu un cyn hyny, ac mewn 
ychydig amser cododd ddau dŷ dracheíh. Yn y flwyddyn 1815, 
adeiladwyd y Westfa Newydd, (New Inn,) ar draul Walter 
Bowen ; a thua yr un amser cododd Thomas Jones dŷ a masnach- 
dỳ. Yr hyn a roddwyd uchod oedd yr holl dai ag oedd yn y lle 
yn 1833. Yn y flwyddyn hon agorwyd y Camlas o gymydog- 
aeth Pontyeats hyd y Cwmmawr ; mae y Camlas hwn yn Ddeau 
Ddwyreiniol oV pentref, ac y mae, er mai arafaidd yw ei gludiad, 
wedi gwneyd daionì mawr yn y lle; dros y camlas hwn mae y 
glo a'r haiam, &c., yn cael eu trosglwyddo o waith Coaíbrooh i 
lawr tua Phenbre a Chydweli ; ac yna wedi cyraedd y lleoedd 
yma, mae llongau cyfleus i'w cael, er myned â'r Uwyth i ba le 
bynag y byddo galwad am dano, Yn amser agoriad y camlas 



yGoogle 



144 

tichod, fe adeiladwyd amryw dai yn y pentref ; yr adeg yma cod' 
wyd y tafam a elwir y Plough. Ycbydig ar ol y cyfnod hyn fe 
ddaeth Watneys, Yswd., yn berchenogion ar y gwaith haìam, ac 
mewn ychydig fe ychwanegwyd llawer at faintiolaeth y pentrer 
drachefn. Gyda phriodoldeb gellir dywedyd mai y boneddigion 
nchod sydd wedi bod yn gynhyrfiol achos o gynnydd diweddar y 
pentref; maent yn ddynion gwladgarol, ac yn feistri dymunol 
îawn. Cyn agoriad gwaith glo Cocdbrooh, nid oedd y pentref 
ond bychan iawn, a glöwyr oedd y gweìthwyr yn gyfifredin, pa 
rai oeddynt yn gweithio yma a thraw mewn pyllau bychain ar hy d y 
gymydogaeth, ac yn codi glo at wasanaeth teuluoedd yr ardal, ac 
hefyd ì galchw^rr at losgi cerig calch. Y prif bersonau a fuont fe> 
meistri yn cario yn mlaen byllau bychain yn y gymydogaeth hon 
at y dybenion crybwylledìg, oeddynt Meistriaid David Gellyy 
WiIIiam Stephens, Thomas Walters, James Anthony, Jame» 
Myrìck, Thomas Meredith, Dayid Thomas, FhiIIip Gelly, Jolm 
Jones, William George, Joshua Trehame, Thomas Bowen, a 
John Dayies. Gwnaeth amryw o*r personau nchod ddaioni mawr 
i weithwyr yr ardal, ac hefyd ìddynt eu hunain. Ar byllau 
bychain o'r fath uchod yr ymddibynai glöwyr y gymydogaeth, 
nes i berchenogioa galluog agoryd gweithiau Coalbrooh, Ar ol 
agoriad j gweithiau nchod, cynnyddodd y pentref mewn adeilad- 
aeth, ond yn llawer mwy mewn trigolion, gan fod cynnifer o 
ddyiiíon dyeithr yn dyfod i'r Ile, o herwydd y gweithiau, ac o 
herwydd fod y tai yn brinach nâV trigolion, fe wnawd yr efailau 
i gyd yn dai byw ond un, a meddylìwu y gellid troi hono etto, o 
herwydd nid oes gweithio ynddi er ys amser ; mae hyn yn rhyf- 
edd nad oes gymmaìnt â gôf i'w gael i hoelio pedol mewn lle o'r 
fath hyn; mae hyn yn wir, ac ûi cheir yn bresenol un efail o fewn 
i hanner milldir i'r Ile. Mae mwy o blwyfi yn cyftirfod â'u gil- 
ydd yn y pentref hwn, nag sydd o ofaint ; mae hyn. yn hynod, 
ac nid peth cyfifredin iawn y w gweled dosbarth bycban o blwyf 
yr ochr arall i afon yn nghanol plwyf araU, fel ag y mae dos- 
barth bychan o blwyf Llangendeime yn gorwedd yn yr ochr 
Ddeauol i Gwendraeth, ar yr hwn y mae pedwar tỳ a hanner 
wedi eu hadeìladu, a'r hanner arall o'r pumed tŷ yn gorwedd yn 
mhlwyf Llanelli; pan byddo trigianydd y tỳ rhanedig hwn yn 
cysgu yn ei gwely, mae un ran o honi mewn un plwyf a'r llall 
mewn plwyf arall. 



yGoogle 



145 

Dywedir gan hen bobl i dro hynod iawn gymeryd lle yn y 
gymydogaeth hon oddeutu càn mlynedd yn oL Yn ol yr ad- 
roddiad uchod, ceir fod gweithio mewn pwll glo gerllaw Coal- 
brook, ac fel yr oedd un o'r glöwjn: yn dyfod i'r lan trwy y pwll 
hwnw, i'r awyr anmhur dânio a thori allan mewn modd dychryn- 
Uyd iawn, ac i'r awel gydfynedol ag ef i chwythu y dyn ffwrdd 
fel na welwyd gymmaint a chymmal o hono byth, ond ei droed 
a'i esgid, pa rai a gafwyd ar gae Neuadd-ddu, yr hwn oedd odd- 
eutu hanner milldir oddiwrth enau y pwll crybwylledig. Er fod 
llawer o çiarad am yr hanes uchod, etto nis gallwn brofi ei eir- 
wiredd} ond os cymerodd dygwyddiad o*r fath le, mae yn rhaid ei 
fod yn syn rhyfeddol; ond er y cwbl credwn na chafodd gymaint 
o argraff ar feddyliau y trigolion ag a gafodd y ddamwain ech- 
ryslawn a bythgofiadwy a gymerodd le yn ngwaith Coaìbrooh 
Mai lOfed, 1852. Yn yr adeg ofídus hyn, pan oedd y gweithwyr 
yn gweithio yn nghrombil y ddaear, ymollyngodd y gnûan yn 
nghyd a'r pwll ag oedd ar waith, a thrwy y safle ddychrynllyd 
hyny torodd i mewn i'r gwaith lle yr oedd y glöwyr yn gweithio, 
lifeiriant o ddwfr, ceryg mawrion, dosbarth helaeth o dir, yn 
nghyd â chloddiau cyfain; yr holl gymysgfa hyn a gymerodd ei 
ffordd o bwll y suddfa tua'r pwU lle yr oedd y gweithwyr yn 
aros, ac a lanwodd yr holl waith, ac felly bu yn angau i chwech 
ar hugain o ddyiiionl Saith ar hugain oedd yr oll ag oedd yu 
gweithio yr amser sobr hyny, un bachgenyn yn unig a ddiang- 
odd, ac yr oedd diangfa hwnw braidd yn wyrthiol. Boreu sobr, 
chwerw, a gofidus rhyfeddol oedd y boreu uchod i drigolion 
Pontyberem, yn nghyd ag i lawer yn yr ardal, a manau ereill ag 
oedd yn dal cyssylltiad â'r trueiniaid anffodus a orfu mor sydyn 
ymddangos o flaen Bamydd yr holl ddaear. Pan welodd Wat- 
neys, y perchenogion, fod y fath ddamwain arswydus wedi cym» 
meryd Ue, bod cynnifer o gyrff ar gôll, penderfynasant ar 
unwaith i gael y sorod ymaith, er cael y marwolion a'r gwaith i'w 
sefyllfa gyntefig. Yr oedd dros dri ugain mil o latheni cubaidd o 
dir marw i glirio, ac yr oedd trwy y wasgfa aruthrol a fu arno 
wedi myned mewn Ilawer heading braidd yn galetach nâ'r glo. 
Costiodd y dygwyddiad uchod i'r meistri filoedd o bunnau, yr 
hyn a dalasant yn ddiddig a dirwgnach. Teilynga y boneddigion 
uchod, yn nghyd â'u harolygwyr, barch ac anrhydedd mawr atn 
eu gwroldeb a'u hymdrechion dihafal o barthed i'w gwcithred- 

T 



yGoogle 



146 

^edd caimioliidwy yn nygisd yn mlaen en gwaith ar ol y ddam- 
Wain. Grdlir dŵeyd Vt meistri hyn ymddwyn yn ndlldaol o dda, 
tirion, a theimladwy toag at weddwon ac ymddîfoid y rfaai a gaw« 
sant éa diwedd ; biiont yn offerynol i gasglu gan ddyngarwyr j 
cymydogaetfaau symîan mawríon o arian, a thrwy eti cydweith- 
rediad hwy, yn ngfayd â boneddigion tostoriol ereill, cyfiranwyd 
cannoedd o bunnan i'r gweddwon trìst a phruddaidd crybwylledig. 
Hefyd rhoddasant eirûh at gladdn y pymtheg corff a gafwyd, 
ac ý maent yn barod bob amser i roddi llaw o gymmhorth i'r 
perüiynasaa galaros. 

Dÿêgeidiáeth y peiẅref, — 3EVin iawn mae cyfryngaa gwybodaeth 
trwy ^rsgdüon dyddìol wedi bod yn y Ue; nid oedd yma nn math 
o ysgol ddyddiol cjm y fiwyddyn 18â0. Cyn hyny yr oedd 
yn rfaaid i fyned naül ai tna Cfaapel-£van, Capel-ffosfelen, nen 
Ôapel Sdon, ac yn fynych iawn gwelwyd amseroedd pan nad 
Oedd ysgol i 'gael yn un o'r Capeli uchod, ac yna yr oedd yn 
rtiaâd m^med tua Llangendeime os byddai awydd am ddy^id- 
iaeth. Ŷr ysgoMeîstri a fiiont yn cadw ysgol ar droion yn y ca- 
peli tichod oeddynt Meistri &amnel Antbony, Tfaomas Jones, 
W<^r Joneè, John Baynor, a Thomas Jones, a'r ysgoWeistri a 
fùont yn y pentref ar ol y date a nodwyd ucfaod, oeddynt Meistri 
Joseph Jones, Dayid Jones, Tfaomas Jones, William Broad, 
WiUiam Oeorge, Jofan Evans, Dáyid WiUíams, Morgan Jones, a 
Bidntfd Griffitihs, yr ysgolfeistr presenol, yr hwn sydd yn cadw 
ysgol meẅn adeìSad perthynol i'r New Itm, Mae yma wir angen 
am ysgoldŷ cyfleus ac ysgolfdstr sefydlog; yn ddianuru fe fyddai 
fayn yn fenditfa fawr er diwyUio a choetfai meddyliau ieuenctyd y 
pentref a*r gymydogaetfa sydd yn sycfaedu am ddysgeidiaetfa. 

Crefyddoldeò y Ue a*r gymydogaeth, — ^Nid oedd yn y pentref 
udiod on addoldŷ liyd y flwyddyn 1816. Mae yn debyg mai y 
Metfaodistìaid oedd yr enwad cyntaf a ddaetfa i'r ardal faon ; ac 
wedi bod yn pregetfau am flynyddau o dŷ i dŷ, ar fayd a Ued y 
gymydogaetfa, penderfynwyd fod pregetfa i gael ei thraddodi yn 
y Brandyway, fferm fécfaan gerllaw y pentref. Yr oedd areith£ä 
wedi ei diodi yn y Ue fawnw, ac yr oedd yno le gwych i addoH ; 
ond yn y flwyddyn 1790, fe'benderfynodd y brodyr, trwy anog* 
aeth y Farcfa. Mr. Jones, Llangan, ac ereill, y buasai yn weU 
iddynt adgyweirio yr faen Gapel a elwid Capel-Evan (gelwir fawn 
yn Gapel St Jofan yn bresenol) yr hyu a wnacd, ac yno y buwyd 



Digitized by V:jOOQIC 



147 

ya cynal cyfarfodydd hyd 1830. Tn y cyfnod hwn fe aeth rhyw 
anghydfod rhwng rhai o'r aelodau, ac yna fe ddygwyd adìwynìad 
at y Farch E. Morris, Llanelli, a danfonodd yntau swyddogion i 
gloi drysau y Capel, ac fel hyny darfu am danynt yn y £eiii hôno. 
Ar ol hyn buont drachefìi heb un Ue neillduol i addoli. Yn y 
fl¥?yddyn 1834 codasant y capel presenol, sef Soar, ar dir Cilcarw, 
o fewn oddeutu chwarter milltir i'r pentref. Cynwysa yr eglwy » 
uchod yn bresenol 37 o aelodau, a'r Ysgol Sabbothol pddentuGOl. 
Yn y flwydd^m 1813 dechreuodd y Wesleyaid bregethn yma ; 
buont yn cynal cyfarfodydd am ddwy flynedd yn ymyl y pentref, 
mewn tjTa elwir Saint Dominga, ac yn fuan codasant addoldŷ ar 
ran o fferm y Trallwm, ar Bancffosfelen,. oddeutu milltir o'r 
pentref. Mae yr achos yma gwedi myned yn wan, ao uid oes 
pregethu yn y capel ond yn anfynych iawn. 

Yr oedd pregethu ar rai troion gan yr Annibynwyr mewn 
fferm gyfagos o'r enw Cilcarw-uchaf, gan mai pregethwr Anni- 
bynol oedd yn byw yno (o'r flwyddyn 1788 hyd y flwyddyn 1833) 
o'r enw Evan Evans. Yr oedd amryw weinidogìon ereill yn 
galw yno wrth fyned heibio, ac felly yn pregethu yn achlysurol 
yn y tỳ crybwylledig. Tua 1812, cymerodd ymryson le rhwng 
rhai o aelodau y Methodistiaid, ac yn y cy&od hwnw fe aeth 
Joshua Treharne, ynghyd â'i wraìg, yn aelodau at yr Annibyn- 
wyr yn Bethania, eglwys oddeutu tair milltîr o'r pentref ; ao wedi 
iddynt deithio yno ychydig amser, hwy, a g^raig Eyans, Cilcarw, 
a benderfynasant wneyd eu goreu i gael codi tŷ-cwrdd yn ardal 
Pontyberem. Ar ol hyn, gwedi siarad ag amryw weinidogion ac 
ereiU, gwnaed ymchwiliad am gael lle i adeìladu; ond gan fod y 
fath wrthwynebiad gan berchenpgion y tiroedd at y £ftth beth, 
hwy a fethasant gael un man yn y pentref. Er iddynt fethu yn 
eu hamcan y waith hòno, ni ddarfu iddynt roddi y gorchwyl i 
fynu ; ond aeth Mr. Trehame at Mr. WiUiam Bees, a chan eu 
bod yn gyfeiUion, rhoddodd Mr. Kees yn garedig ddam o'r ardd 
perthynol i'r Star^ a enwasom yn flaenorol, at adeiladu y capeL 
Bn Mr. Bees yn haelfìrydìg iawn, rhoddodd y dam uchod am 
un mil ond un o flwyddau a hyny am ddipi ond pybyrun y 
fly^ddyn o ardreth, wrth iddo ef gael deg punt yr amser hyny. 
Fel hyny y gwnawd, ac yna yn 1816, adeiladwyd Caersalem, a 
gyfeiriwyd ato yn flaenorol, a hwn oedd yr Addoldŷ çyntaf a 
godwyd yn y Ile. Yn 1842 prynodd Mr. Dayid Grayel, Cwm- 



yGoogle 



148 

felin, ger Caerfyrddin, fferm gyfagos a elwir Brandy-way, ac 
wrth weled nad oedd gan yr Annibynwyr un fynwent yn y lle, 
efe o'i baelfrydedd a'i sel ddiysgog dros Annibyniaeth a gynnyg- 
iodd le addas a chyfleus i adeiladu tŷ newydd, yn nghyd â Ue 
ëang at gladdu, ar ran dymunol o*i fferm newydd, a hwnw yn 
hoUol gyfleus i'r pentrefl Ar un waith cofleidiodd y &awdoliaeth 
y cynyg caredig, ac yn y man gwerthasant yr hen dŷ, ac adeil- 
adasant y capel presenol, sef Caersalem Newydd, yn 1843. Bu 
Mr. Gravel yn hynod haelírydig— uwchlaw dysgwyliad y trigol- 
ìon : nid oedd yn foddlawn wrth roddi ei dir yn unig, ond efe a 
gyfranodd yn. helaeth ei aur a'i arian er dwyn yn mlaen yr 
addoldŷ newydd. Mae y capel uchod yn adeijad hardd, ac yn 
addum i'r pentrel Perthyna iddo fynwent led ëang, ac y mae 
llawer iawn wedi eu daddu eisioes ynddi. Teilynga Mr. Grayel 
ganmoliaeth a pharch, nid yn unig gan yr eglwys uchod, ond 
hefyd gan drigolion y pentref a*r ardal yn gyffredinol, am &■ 
ymdrechion daionus er cyrhaedd a dwyn yn mlaen pob adios da. 
Cynyga yn bresenol dir at godi ysgoldŷ. Díolchwn yn wresog 
ìddo am p. haelfrydedd, a gwir hyderwn na chaiff cynnygiad mor 
werthfawr i fyned heibio yn ddisylw, gan fod cymmaint o angen 
am dŷ o'r fath, er gwrteithio meddyliau y dô ieuanc Bhif adodau 
Caersalem Newydd yn bresenol yw tua phedwar ugain. Mae 
yma Ysgol Sabbaihol; rhif cyfi&edin yr ysgolheigion yw oddeutn 
chwech ugain. 

Nid oedd un math o Tsgol Sabbathol i'w chael mewn un lle yn yr 
ardal hon cyn 1808 ; yn y cyfnod hwnw, pan oedd Mr. John 
Baynor yn cadw ysgol ddyddiol yn Nghapel-Eran, meddyliodd y 
buasai ^m dda i gynal Ysgol Sabbathol, er ymdrechu darbwyllo j 
.plant, rhag myned i chwarae ar ddydd yr Arglwydd. FeDy, nn 
diwmod cyhoeddodd wrth y plant, a'r rhai hyny a hysbysasant j 
peth i'w rhieni ac ereill, fod Ysgol Sabbathol i gael ei cbynal 
mewn £fermdŷ y Sabbath canlynoL Y Sabbath a ddaeth, a 
chafwyd ysgol luosog ; ac felly buwyd yn ei chario yn mlaen o 
dŷ i dŷ am flynyddau lawer, nes codi capeli y gymydogaeth. Yn 
ddiameu, fe wnaeth hyny ddaioni mawr yn yr ardal, o herwydd 
cyn hyny nid oedd y mwyrif o'r ìeuenctyd yn gwneyd dim ond 
cyâurfod â'u gilydd ar y Sabbath i chwarae pob campiau yn ol y 
tymhorau. Yn fynych gwelwyd rhyw dri neu bedwar ugain, o 
bob oedran, yn cyfarfod â'u gilydd ar Sabbath têg a dymunol, ae 



yGoogle 



149 

yna ymranent yn ddwy fíntaì, — elai iin dosparth at y bêl law, a'r 
dosparth arall at y bêl droed, y trydydd at y guoitSf a'r pedwer- 
ydd at y bando. Ond os gwlawiog fyddai y Sabboth, byddai rhai 
yma ac acw yn siarad am ysbrydion a chanwyllau cyrflF, ynghyd 
ag enwi bwcciod y gymydogaeth, megys milgi y Cae»newydd, 
milwyr y Cae-drain, dyn heb un pen ar yr Heol-felen, dwy ladt/ 
â chadwyni haiam uwchben y Fancy, torfÿ wen yn Marchoglwyn 
— ^ynghyd â Uawer o*r cyffelyb, rhy faith i'w henwi. Diolchwn 
yn wresog am fod oes y canwyllau cyrff ac ysbrydion o'r fath 
a nodwyd wedi myned heibio, a bod ìeuenctyd ei.n gwlad ar 
ddydd yr Arglwydd yn dysgu yr Ysgrythyrau Santaidd,y rhai a 
roddant iddynt hyfforddiadau i fy w yn sobr yn y byd hwn, ac 
a roddant gyfarwyddiadau er darparu erbyn byd dyfodol. 

Cynwysa y pentref yn bresenol 58 o dai, glendid y rhai a 
ddangosa drefhusrwydd a gweithgarwch y rhy w fenywaidd ; rhif 
y trìgolion yw oddeutu 275, dull y rhai o fyw sydd wych o foesol 
— oddieithr ychydig eithriadau, fel y gwelir yn gyffredin mewn 
lleoedd cyffelyb. Glowyr yw y rhan luosocaf o'r gweithwyr, 
y rhai a weìthiant dan y Meìstri Watneys yn Coalbrook. Mae y 
boneddigion uchod yn haeddu eu canmol a'u parchu gan drigolion 
y Ue am eu hymdrechion daionus er llesoli yr ordalyddion; ac y 
maent bob amser â'u cyfrifon mor gyson, fel y mae yn ddywen- 
ydd gan bob gweithiwr i edrych yn mlaen at ddydd y cyfrif. 

Sefydlwyd Llythyr-dŷ jm y lle y flwyddjTi ddiweddaf, yn nhŷ 
Mr. Jacob Dayies. Yr oedd gwir angen am hyn er ys blynyddau, 
gan fod y lle can belled o Gaerfyrddin a UanellL Mae yn y 
pentref yn bresenol bump o dafamdai, sef y Ploiigh, a gedwir gan 
Mrs. Margaret Williamsý y Pélican gan Mr. John Thomas; y 
Star gan Mr. Andrew Adams; y Bridgend gan Mr. W. Lover, 
(yr hen dŷ-cwrdda werthwyd gan yr Annibynwyr yw y tŷ hwn;) 
a'r New Inn gan Mr. Thos. Williams. Tair yw nifer y siopau, 
y rhai a ddygir yn mlaen gan Meistri Thomás Treharae, Joseph 
B. Hopldns, a DaTÌd Davies. 

Mae y pentref hwn yn hynod enwog am gymdeithasau dyn- 
garol: cynwysa y Gyfrinfa Iforaidd, a elwir Dyffryn Gwendraeth- 
fawr, yr hon a gynelir yn y New Inn, oddèutu 126 o aelodau; y 
mae yn y tŷ hwn hefyd Gyfrinfa serchog iawn o Iforesau, a ad- 
nabyddir wrth yr enw Claudia; mae Cyfrinfa arall o Iforiaid yn 
y Ploughf a elwir loan Sant, a rhif yr aelodau y w oddeutu 45 ; 



yGoogle 



150 

yn y Pelican mao Cyfrìnfa dda ìawn o Odyddion, rhif yr aelodau 
yw oddeutu 80. Mae y cymdeithasaa dyngarol nchod yn myned 
ya mlaen yn flodeuog a brawdol neìUduol. 

Mae rhagolygon y pentref a'r gymydogaeth ^m ediych yn dra 
ffiifríol, ond nid oes cymaint o lewyrch ar yr achos gorea yn 
bresenol gan nn enwad yn yr ardal ag a ddymunem. Mae y 
Bedyddwyr yn siarad yn fynych am godi capel yn y lle; yn ddi- 
amheuol genym, byddai hyny yn fendithiol iawn* gan nad oes un 
capel perthynol i'r enwad hwnw i'w gael yn agosach nâ Fhont- 
henry, yr hyn sydd oddeutu d¥^ fiUtir o'r pentref uchod. Mae 
y Farch. Joseph Eyans, Bryngwenyn, gweinidog Caersalem 
Newydd, (sef yr unig addoldŷ yn y Ue) yn i)regethwr doniol a 
da; ac y mae, yn yr 16eg mlynedd diweddaf, gwedi bod ynoffer- 
ynol drwy gymhorth gras i droi llawer yn y pentref a*r gymyd- 
ogaeth o gyfeiliomi eu ffyrdd at y gwir a'r bywiol I>duw. 
Cynyddu a wnelo trígolion Fontyberem a'r amgylchoedd mewn 
nodweddau rhinweddol; bendithion tymhorol ao ysbrydol fyddo 
eu rhan, fel y gallont fyw yn gysurus yn y byd hwn, a marw 
mewn gobaith o fwynhau gwir ddedwyddwch mewn byd sydd yn 
llawn o sylwedd. 

Cákws Hiliooabth. 



yGoogle 



151 

CAN GLOD 

I 
MEISTRI PHILLIPS, SMITH, A'U CWMPEINI, 

OWAITH ÄLCAN DAFEN, LLANELLI. 

Tón— " Glan Meddwdod mwyn:' 

GAN MR. WILLIAM TH0MA8, CAERFYEDDIN, 
(^Crwüym Mau) 



Cyweirier pêr dannau telynau'r hen wlad, 
Er cadw'n henwogîon mewn fiÿddlon goffîd, 
Er dadgan gwir fawredd ein bonedd drwy'rbyd, 
A rhoì i deìlyngdod ei haeddglod o hjd. 
Dadgeiniaid yn gydwedd iin duedd fo'n d'od 
I gywir gloŴori, i g'Iymu iawn glod, 
Pn mawrìon rhinweddol a buddiol &y'n bod; 
A'r mwyaf mewn mawrglod ar dafod jHîb dyn, 
Y byddo perch'nogion hael union o lun 
Gwaith Dafen, Uanelli — y teulu cytnn. 

Dau gyfaill dihafal, a dyfai ddau dŵr, 
Yw Phillifs oleubryd, Smith hefyd, ddoeth ŵr, 
A'u bwriad a'u hymgais, eu dyfais a'u dawn 
I borthi dynoliaeth â Uuniaeth yn llawn ; 
Rhoi bywyd ac yni, rhoi gwythi drwy'r gwaith, 
Rhoi grym i'r olwynion droi'n llyfìûon, nid Uaith, 
Bhoi calon i ddynion, a moddion er maeth; 
Bhoi cysur i'r dalaeth, rhoi gobaith i'r g^an, 
Rhoi bwyd i'r newynllyd, rhoi hawddfyd i*w rhan, 
Bhoi aur a rhoi arian yn Uydan drwy'r Uan. 



yGoogle 



152 

Tra llyfnion yw'r Uafhau, mal gwydrau teg ynt, 

Neu'r arian fo'n diwael ymadael o'r mint; 

Atebant i ddynion ar droion mal drych, 

I ganfod eu hunain yn gywrain a gwych; 

Yr haiarn a boethir, a gurir â gyrdd, 

A yrir trwy droellau flFwmeisiau'n mhob 0yrdd, 

Eu gweled sydd syndod, rhyfeddod i fyrdd ; 

A*r gweithwyr sydd beunydd drwy'u gilydd yn gwau, 

Ynghylch eu gorchwylion mal glewion yn glau, 

'Does le i'r diogwyr na'r segur nesâu. 

Mae Gwaith Alcan Dafen drwy Brydain mewn bri, 

A*i glod yn gyhoeddus drwy'n "Hynys Wen'* ni; 

Iwerddon a*r Alban yn gyfan i gyd, 

Cael meddiant o'r Alcan eu hamcan o hyd ; 

Fe'i cludir dros foroedd a llynoedd yn Uon, 

I Ffrainc ac Awstralia, i Brwssia o'r bron, 

A Rwssia gaiff lawer trwy*r dyfnder a'r dòn ; 

Mae muriau'r Amerig yn debyg i din, 

Eu teiau wresogir, a herddir drwy hyn, 

A Dafen gyhoeddir o frodir i fryn. 

Mae gweiniaid Llangennech â'u hymdrech o hyd, 
Am barchu'r perch'nogion o galon i gyd, 
A gwyr Pontarddulais yn unllais yn wir, 
Ddyraunant hir einioes deg eirioes i'r gwyr, 
Felinfoel a Llanelli, eu gweddi deg yw, 
Am gysur a Ilwyddiant, urdduniant gan Dduw, 
Mewn bri ac anrhydedd i'w bonedd gael byw; 
A'r werin gydeiriant, gydgordiant y gân, 
Am Iwydd y Cwmpeini'n cordeddu ar dân, 
A'r Gwaith fo'n ei fawredd gan mlynedd yn mla'n. 

Lleweltn. 



yGoogle 



153 



DEUDDEG ENGLYN I IFOBIAETH. 



GAN Y PAECH. J. E. MOEGAN, LLANELLI, 
(Lleurwg,) 

Myfysiaf am Iforiasth— a chanaf 
Fw cheinìon ehelaeth, 
Yr eres dduwies a ddaeth 
0*r nefoedd er em hafiaeth. 

Undeb, haeledd, a chyfiawnder— ddysga 
'B urdd esgyd bob amser, 
Meìthrìniad pob teìmlad têr, 
A deifiad pob nwyd ofer. 

Tr dwyfiis rai, fr deìfion, — maeth ydyw, 
Methedig, a thlodíon, 
A diymgeledd weddwon 
Gânt yn hawdd wìr nawdd yn hon. 

Holl gau fiantellau twyllwyr— -adwaen hon, 
Dawn a iaith drygfrydwyr; 
Pob rhyw rith o ragrithwyr, 
Draw, o*i gŵydd y fly'r drwg wyr. 

O gylch yr Omeriaith gu— yn hollol 
Castella'r Urdd wiw-gu, 
Ei da orchwyl yw derchu 
'B hynaf iaiûì i'r hjm a îa, 

Drwy faeth Iforìaeth, jm fyw — ei cedwir, 
Pe codai anghyfryw 
Fyddinoedd, Uuocdd pob Uyw 
Du estron, am ei dystryw. 

Ei nodded i lenyddiaeth— ein iach wlad, 
Sydd uwchlaw canmoliaeth, 



yGoogle 



1Ô4 

Portha'i meib perth, â maeth 
Bwydydd byrddau g^ybodaeth. 

Urddas y Cymdeìthasau — Cymröawg, 
A'u hamrywiol ddoniau, 
Gynwys hon yn gynes, a'u 
Bywyd, heb un o'u beìau. 

Dwyn i glod yr Eisteddfodau — a wnaeth, 
Yn eu hoU rinweddau; 
O'i phUasau heirdd, beirdd y bau 
Dâniant Gymru â'u doniau. 

Areithwyr fel gwyr Athen — agodant 
Yn gedym goleulen, 
A gwyr gwych, fel meib Groeg hen 
Yn odiaeúi dan ei haden. 

Cyn hir fe'i gwelir, Urdd gu — wedi llanw 
A'i dillynwedd Gymru, 
Ingion dwys, ac angen du 
O'i golwg yn ymgelu. 

Heddwch, gwladgarwch gwrawl — ^a difai 
Dyfant yn wyrdd-fythawl 
Ei bri'n ei gerddi, a'i gwawl — posîau 
A gawn â'u blodau gwyneb-ledawL 

" ün a wyr lle safai eurllys Ifor.' 



yGoogle 



155 



DYFODIAB T BEILFFYBDB I GYMKXT. 

GAN MR. W- DAYIES, LLANDILO, 

(Gwüym Teilo.) 



Hawddamor ! dyfodiad y Heilfiyrdd i Gymru, 

Er iddynt greu tybiau anhygoel yn mryd 
Rhy w rai sydd yn wastad yn chwaren'r proffwydi, 

Tn adwaen Rhagluniacth — ^yn deall y byd ! 
Dywcdent y deua'r amaethwr i ddystryw, 

Na fyddai fawr gofyn, na phris ar ei fàrch, 
Ond wele'r amaethwr yn aros hyd heddy w, 

Ac ara ei anifail — dauddyblyg yw'r arch. 

Dywedont y byddai attalfa ddinystriol 

Ar waith y camlesydd— a bydd, meddent hwy, 
Atalfâ ar íìloedd o weithwyr egniol, 

A mawr a fydd trjnnder eu pwys ar y plwy'. 
Boed dystaw tafodau'r proflwydi gau beUacfa, 

Mao pob drwg-argoelion yn awr wedi ffoi, 
A mil-fìl olwynion rhaglunìaeth a masnaoh 

011 yn eu perffeithrwydd cyntefig yn troi ! 

Daw'n awr anifeiliaid y moelydd i waered, 

Ca plant y gwastadedd ddigonedd o gig, 
Cânt hwythau'r amaethwyr y bryniau agored, 

Wyrddlesnfn gyfnewid o*r ardd ac o'r wig 
A chânt, yn gyihewid am ddaoedd ac enllyn, 

Gynyrchion ynysoedd Uysîeuog y byd ; 
A hwyrach y cawn ni gyfarfod ar derfyn 

Rhyw gangen o reilffordd i wledda ynghyd ! 

Ca meibîon y trefydd ymwerd â*r mynyddoedd, 
I edrych ar natur *n ei gwisgoedd ei hun, 

A hwythau'r mynyddwyr gânt dd'od i'r dinasoedd 
I wel'd ardderchawgrwydd nthrylith y dyn ; 



yGoogle 



156 

YmdeiÜiydd I riio dro toa gidad y mynyddan, 
Mae pẃ peih sy dd yno yn ddw^rfol ei hm ; 

Mae nator yn eistedd ar b^ y dogwynan 
Mewn mawredd ofiiadwy — ^yr eiddo ei hnn ! 

Tyr'd I tyr'd, ddaearegydd, i edrych ei chrdgiao, 

Cei amynt hanedon cofiiodau a fti ; 
lÿdi a ddychweli o bliüi ihyfeddodaa, 

A'th wnant megys angel— yn arddui a cha. 
Diwellir athrylith y bardd a*r arlnniwr 

Gan swynîon a drig yn d thlŵa olygfeydd ; 
Ac yntan'r gallofydd gan iasnach a dwndwr, 

Eangder a chyfoeth, a nerth én gweithfeydd. 

Dyrchafwyd hen Gymra anhygyrch ei moelydd 
I nen anianyddol ogoniant y byd { 

ran ei masnachaeth gyfoethog, ysblenydd, 
Ei haol a dywyna drwy'r ddaear i gyd. 

Eangodd y Beilffyrdd ar Iwyddìant ei masnach, 
Drwy ea^ rhadlonrwydd, hwylnsdod, a nerth ; 

Ond beth am ei moeaol fendithion hi— bellach, 
Maent hwy yn ŴNry dwyfol eu hansawdd a'u gwerth. 

Estynwyd cyflensdra i lawer athrylith 
Gyfoethog, omchel, ddihafÌEÜ, a mâd, 

1 arUwys ei harddwch, a thywallt ei bendith 

Ar lawer parth onig riiwng bryniaa fy ngwlad ; 
Ar hyd-ddi yn tramwy ceir dawn odidocaf, 

D^garwr a Uenor, athronydd a bardd, 
Hjrawdledd y senedd, a awyn yr areith&, 

A nerth yr argraffẁasg, a'r cyffm ynhardd ! 

Mae gwedi eanga terfynan gwardddiad, 

Hi chwiUodd gil&chau tywyUîon fy ngwlad ; 
Cyfiranodd foesoldeb, prydferthwch, a chariad, 

I lawer ysmotyn nas gwybu'r mwynhad ; 
Hwylnsodd ar gamrau celfyddyd a gwyddor, 

Gwybodaeth o'i herwydd gynyddodd yn fiiwr ; 
Mae'n dwyn ei chyfiTngan i mewn fel y oefiifor, 

Sylfeini dedwyddwch osododd i lawr I 



yGoogle 



157 

Gwnaeth hon megys Gymru fynyddig yn wastad, 

Hi wisgodd nnìgedd y goedwig a'r glyn, 
A bywyd a harddwch, gan ddwyn tlws wareiddiad 

Y dref gyfaneddol at wylltedd y bryn ! 
0*i herwydd ymledodd eîn trefoedd fel cwmwl, 

Lle'r oedd pump aneddfan yn awr y mae saith; 
Dyfodìad y Reilffyrdd i Gymra fu'n swmbwl 

I íasnacìi, celfyddyd, a gwyddor, a gwaith. 

Mae trem anianyddol fj ngwlad yn mynegn ' 

Fod etto fawr lanw ei llwyddiant yn ol ; 
Pwy ẃyr am y llechan, y mŵnau, a'r meini, 

A'r cyfoeth anfeidrol sydd 'nawr yn ei chol ? 
Daw'n amlach ei Beil£ÿidd, eì masnach hi hefyd 

Eanga nes myned yn Dyrus 'r hoU fyd ; 
Bydd moes a gwybodaeth, a dawn a dedwyddyd, 

A Uwydd yn teymasu ar led ac ar hyd. 

Fynyddoedd GwyUt WaUa I gogwyddwch eich penau, 

Estynwch hwy dros y dyffirynoedd i lawr, 
Anerdiwch eioh gilydd er mwyn y coinodau 

DreuUasoch yn rhywle'n nyfìiderau'r môr mawr, 
Fan oedd yr Atlantig yn goUwng ei dònau 

Mewn mawredd ofnadwy'n nghyfeiUach y gwynt, 
Fr lan tua Norway synedig — a chwìthau 

Fe aUù'n en gwrandaw yn myn'd ar eu hynt 

Tydi, O Flawr Eang ! chwî Fànau Brycheiniog, 

Tydi, Eryri, a'r Wyddfa Iwyd wawr I 
Gohebwch â'ch gilydd, chwedleuwch ^m wresog, 

Mae i chwi gyfleusdra rhagorol yn awr ; 
Ki raid i chwi mwyach wrth udgorn y daran, 

Nac aros wrth gerbyd anwadal y gwynt ; 
Mae'r BeUffjrrdd yn c^rŵmld â'ch ystlys chwi weithian, 

Ac heìbioch mae'r ager yn myn'd ar ei hynt 

Chwi drefydd sydd gyflawn o fy wyd masnachaeth, 
A chwìthau ddinasoedd cyfoëthog y byd, 

Ysgydwch eich dwylaw, fe ddygodd peirianwaith 
Chwi heddyw yn agos i'oh gUydd î gyd ; 



yGoogle 



lòö 

Caerodor, Caeredin, Caerludd, a Llynlleifiad, 
Caerdydd, a Chaerfyrddin — fe'ch dygwyd yn un ; 

** Gwnaed pellder ac amser yn gam ac yn eìlìad," 
Drwy gyfrwng y Reilffyrdd — Athrylìth y dyn ! 

Pa beth oedd yr hardd ond cynhyrfiis olygfa 

A welodd y Proffwyd yn agor ar daen ? 
Pan ddywed " y byddai'n y dyddiau diwedda' 

" I ddynion gael rhedeg yn ol ac yn mlaen ;" 
Pan hefyd y dywed dan swyn ysbrydoliaeth, 

Y byddai gwybodaeth yn mawr amlhau ? 
Aì nid gwel'd y Reilffordd a*i nefol draíhidaeth, 

Ar ddirgel ddyfodiant — ^yr oedd yn nesâu ? 

Os oedd d'od y Reilfiyrdd fel hyn yn dwyn sylw, 

A sêl ysbrydoliaeth, nid dibwys yw hi ; 
Mae iddi orchwyliaeth nas gwyddis ei henw, 

Ysbrydol ei natur, goruchel ei bri ; 
Pan wawrìo'r milflwyddiant ar gelfau'r holl ddaear, 

Fe'i gwelir pryd hwnw'n nghyflawnder ei swydd, 
Bydd da gan yr agerdd a*r fellten gael gwasgar 

Trysorau'r Efengyl, ac hebrwng ei Uwydd. 

Cyfandir cyn hir, wrth gyfandir ehelaeth, 

Ac ynys wrth ynys a glymir yn nghyd, 
A theymas wrth deymas, a thalaeth wrth dalaeth, 

A dinas wrth ddinas, drwy'r ddaear i gyd ; 
Ac unir pob mynydd, pob moel, a phob dyffryn, 

Bydd cyflym a difyr, a dedwydd pob taith ; 
Pryd hyn bydd y Reilffordd yn ddrych ac arwyddlnn 

O undeb ysbrydol pob Dwyth a phob iaith. 

*» Saer y gerdd o Sir Gaer.^ 



yGoogle 



159 



CAN O GLOB 

I 
GWMPEINI G'LO LLANGENECH. 

GAN MR. DAVID BOWEN. LLANELLI, 
(Dafyddah Owen.) 



I GWM*Ni Glo Llangenech rliown ganîad wiw o glod, 
Teilyngant am eu hymdrech eu parchu tra mewn bod, 
Ni fti o fewn y gwledydd eu gwell i'r gweithiwr gwan, 
Enynant fy awenydd i'w codi'n uwch i'r lan. 

Er llu o anhawsderau i ddwyn y Gwaith yn mla'n, 
Er dirfawr ddifrodiadau trwy rym yr elfen dân, 
Eu Gwaith ni attaliasant, ei gyflog g'ai pob dyn, 
0*r holl rai a g}'flogant, eu canmol wna pob un. 

Er iddynt gael eu siomi yn y gwythieni glô, 
Ni wnaethant ddigaloni, na gwelwi unrhyw dro, 
Ymdrechent drwy bob moddion i ddwyn y Gwaith yn iawn, 
Eel gallai Uu o ddynion gael gweithio'u dydd yn Uawn. 

Mae ganddynt rêd-le* gampus i gario'r glo i lawr, 
I'r porthladd â yn hwylus, y draul nid yw yn fawr, 
Ac yno mae y llongau yn aros am ei gael, 
Am dano mae galwadau, a'i bris *dyw byth yn wael. 

Daw Uongau gwledydd tramor i gludo glo iV gwlad, 
Marsiandwyr pob rhyw oror a'i prynant yn ddi-wâd; 
'Does drafiferth byth i'w werthu, yn rhwydd fe â o hyd, 
Ei glod sydd yn ymledu, cyrhaedda eitha'r byd. 

Pan fyddo rhyw ddamweiniau yn cwrddyd â rhyw un, 
Aberthant eu meddianau i gadw'ì deulu cun ; 

• Inclinc. 



yGoogle 



160 

I 
Un amser nid arbedant hoU rym ea cyfoeth mawr, 
£u hanr a'a harìan roddant i loni teida'r llawr. 

Nid ydynt hwy*n gorthrymu, na gwasga ar y gwan, 
Cynygant ei ddyrchafo, a'i godi'n uwch i'r bn; 
'Doe« dim a lona'u calon yn fwy nâ gwel'd pob an 
Drwy rinwedd ei ymdrechìon yn annibÿncl ddyn. 

Mae ganddynt orachwylwyr deflyngant barch y byd, 

Y maent yn ddynion trylwyr, canmolir Jiwy o hyd 5 
Yn draws ni arglwyddiaethant ar feddwl anrhyw on, 
Yn addas hwy ymddygant, gan barcha dyn fd dyn. 

£u cyfoeth mawr a dreoliant i wneuthur Ues i'r wlad, 
Mewn gwneuthor da ymhoffiuity cyfranant roddion mâd; 

Y gweithwyr tàn-ddaearol, a'r rhai sydd ar y twyn, 
A ro'nt eu clod yn unol, ni chljrwir unrhyw gwyn. 

Yn rhad darparant ysgol i blant eìn gwlad o'r bron, 
Cânt addysg dda'n feunyddiol, rhieni wneir yn Uon; 
l'r meistr hwy a dalant ei gyflog bob rhyw bryd, 
Ac am y plant gofalant, gwobrwyir Uu hyd. 

Boed Uwydd i'r hoU Gwmpeini tra fyddont hwy yn bod, 
Eu henwau gaffo'u dyrchu, uwch, uwch yr elo'u clod,- 
Na fydded 'stormydd adfyd i gwrddyd byth â'u bron, 
Chwanegu fyddo'u gwynfyd tra ar y ddaear hon. 

Rhyw luoedd sydd yn Ngh^rmru yn Uoni yn eu Uwydd, 
Hwy gânt eu cyson barchu, canmoUr hwy yn rhwydd ; 
Ni fu o fewn y siroedd eu gweU i*r gweithwyr oU, 
Hwy berchir gau ryw filoedd 'does ynddynt byth un colL 

Gan byny, rhoed LlaneUi, Llangenech gyda hi, 

Y clodydd fr Cwmpeini gorona'n broydd ni; 
Uwch, uwch yr elo'n gyson y rhai lesola'r byd, 
Diolchgar fo pob calon, mawryger hwy o hyd. 

GWLADGABWR. 



yGoogle 



161 



PENILLION I AFON MOBLAIS. 



GAN MB. JOHN GEITFITHS, LLANELLI, 

Hen arfer y Cymry yw canu'n dra llon, 
Ar amryw destunau a roir ger eu bron, 
*K wyf fínan yD. cynyg g^wneyd caniad o glod 
I hen Afon Morlais, pur amlwg ei nhôd. 

Ei blaendarddiad cyntaf a ffirydìa'n ddifrêg 

ddwfr arianaidd o Gors y Brynteg, 
Gerllaw i Bethania, plwyf enwog Uanon, 
Mae c^nnyrch yr afon rinweddol dda hon. 

Hi reda oddiyno yn brysur i'w thaith, 
Tn Melîn y Gilfach gwna lawer o waith; 
Hi ỳra y felin heb drafiferth yn bod, 
Trwy rymus weithrediad ar gefn y rhôd. 

Oddiyno i Felin Wil Daniel hi â, 

Ac wrth ddiâin deithio cynyddu a wna, 

Ac yiio mae Morlais o helaeth lesâd, 

1 falu ŷd rheidiol i bobl y wlad. 

Hi reda yn mhellach yn gyflym a chwym, 
A*i sẃn lydd yn eglur wrth Bendericym ; 
O dan hen Bont Morlais hi frysia yn mla'n, 
A'i fiírydiau ddefnyddir gan fawrion a mân. 

Trwy Gwm Gelliwemen, a Chwm Goitrewen, 
A'r goedwig uchelârìg yn hardd uwch ei phen, 
O dan Bont Sion Rhydderch mi 'i gwelaf yn awr, 
Yn rhedcg y gwaered yn heinyf i lawr. 

Hi rêd trwy Lanhîraeth, a thrwy Wem y Cwm, 
Wrth Felin y Droserch mae'n afon go drwm ; 
Mae'n gỳru y Felin yn nerthol o hyd, 
A mâl i'r ardaloedd gyflawnder o ŷd. 



yGoOQle 

i 



162 

Hi rêd drwy Langenech — gwna yno*r un petb, 
Hi weithia y Felin bob dydd yn ddifeth, 
Maluria*r ŷd maethlon i> werin o*r bron, 
Yr haf fel y gauaf— pwy afon fel hon ? 

Tn mhellach â'n rjmus, â*i swniad jn gras 
Wrth bont hardd sydd ami ger Gwaelodyma's ; 
Hi rêd oddiyno jn araf a Uaith, 
Yn foddns ddolenau ar derfyn ei thaith. 

Trwy Forfìi Llangenedi, hi syfla'n ddible, 
Mewn mànan i*r dwyrain, gorllewin, a de*; 
Wrth orphen ei gyrfa hi arllwys yn iach 
A helaeth i Lwchwr gerllaw Perthywrach. 

Mae amr^rw rinweddau perthynol i hon 
A wna y trigolion yn ddedwydd a Uon ; 
Mae ynddi ddigonedd o ddwfìr i'w gacl, 
Bob tymor o'r flwyddyn mae*n hynod o haeL 

Pan 8ycho*r hoU nentydd yn mhoethder yr haf^ 
Bydd Morlais bryd hyny â*i ffi*ydiau yn braf ; 
O'i tharddiad i'w therfyn i ganocdd y rhydd 
I ddyn ac anifail o*i ffrydiau bob dydd. 

Mae amryw deuluoedd yn gyfaìn oV bron 
Yn cael eu bywioliaeth yn hollol ar hon ; 
Melinwyr yn benaf, pysgotwyr mewn rhan, 
Mae*n llesiol i*r bonedd yr unwedd â*r gwan. 

Pa le mae fath afon â Morlaìs i'w chael? 
O bysgod dewisol, nid gweinion a gwael, 
Bob dydd y bydd dala rhai praiTiis a glân, 
A*r nos yn dra mynych wrth ffaglau o dân. 

Ei dwfr sydd iachus, a blasus yn wir, 
Nid of»s ei ragorach mcwn afon drwyV Sir, 
Mae hyn yn brofedig ac amlwg i ni, 
Trwy*r lluaws o bysgod a geir ynddi hi. 

Yn amser gwlawogydd hi chwydda*n dra mawr, 
Hi rêd dros gculanau'r gwastadcdd i lawr, 



yGoogle 



163 

Fryd hyn daw budreddi'r holl ardal i'w cbwrdd, 
Ond Morlais yn rymus a'u cluda hwynt fiFwrdd. 

Wyf dra adnabyddus â*r afon wech hon, 
Oerllaw ìddi trìgais rai blwyddau oV bron, 
Hoffaswn fod yno o hyd yn parhau, 
Pe buasai Rhagluniaetîi i mi'n caniatâu. 

Terfynu wnaf bellach, rhag bod yn rhy hir, 
Nis gallaf ddarlunio gwerth Morlais yn wir; 
Llanon a Uangeneoh, Llanelli rhowch glod 
I Afon lân Morhûs tra fyddoch mewn bod. 

Nathan bach. 



CÂNMOLIÂETH I MB. WÂTNEY, 

PONTTBEHBlf, 

Am ei ymdrech yn dwyn y Gwaith yn mlaen yn wyneb yr anffawd 
a ddygwyddoad rw Weithwyr, 

TON — " MBRCH MEGEN." 

GAN MR. WILLIAM TH0MA8. CAEEFYBDDIN, 
{Gwüym Mai») 



O DESTüN hyfrydol i ddenu*r myfyrdod, 

Pa destun hyfrydach i feirddion ein gwlad, 
Sef talu y deymged o serch i deilyngdod, 

A chadw*r haelionus mewn bythol gofiE&d ; 
A phwy sydd deilyngach o blethiad yr antfaem, 

Mwy haeddawl o foliant, dyrchafiad, a chlod 
Nâ Watnbt wladgarol o Waith Pontyberem, 

Ni fu ei gymhwysach yn destun erio'd. 
Flynyddau aeth hcibio y daeth ar antnriaeth, 

I gychwyn Haiamwaith fu*n aros yn hir, 
A phwy ddichon draethu mawr les y gym'dogaeth, 

A*r fendith i'r dalaetb o'i ddyfod i*n tir ? 



yGoOg 



^^r 



164 

Cyflogodd ugeinìau o weithwyr yn fuan. 

Ac ymdrech fel gwron egnìol a wnaeth, 
A4 goffrau cyforiog o aor ac o arîan 

Arllwysai'n ddirwgnach ^m dâl am eu gwaith. 

Dilynid ei ymdrech â Uwyddiant rhyfeddol, 

A gwenau rhagluniaeth iV weFd ar y gwûth, 
A chaed Pontyberem mewn gwedd adnewyddol, 

'Nol bod yn ddifywyd am amser tra maith ; 
Daetìi plwyf Llangendeime fel i gyd-lawenychu, 

A mawr orfoleddaì trìgolion lilanon, 
Gwnaeth Watnet eu codi o ddyfhder trueni, 

Pob gwyneb yn gwenu — pob llygad yn llon. 
Ond blin oedd y ddamwaîn, a mawr oedd y galar, 

Byw ddydd yn ddisymwth pan dôrodd y dwr, 
Gan gladdu niferi yn nghrombil y ddaear, 

Gwnaed plant yn amddifiûd, a'r wraig heb un gwr^ 
Nid allai'r medrusaf ddarlunio teimladau, 

A darllen calonau oedd orchwyl ry &wr, 
Y gwragedd yn wylo, a'r plant â'u hoch'neidiau, 

Yn toddi'r caletaf hyd wyneb y Uawr. 

Ond pwy yn fwj parod i estyn cynorthwy, 

Pa galon mor wresog i wrando eu hiaith ? 
'Doedd neb yn yr ardal iV gael mor deimladwy 

A Watnby drugarog, perchenog y Gwaith ; 
Anfonodd o'i letty bob math o gysuron, 

Agorodd ei galon i weini Uesâd, 
A chasglodd ugeiniau o bunnau'n anrhegion, 

Bu'n gyfaiU i'r gweddwon, i*r plant bu yn dad ; 
Mae'r cof am ei haeledd yn awr wedi'i gerfio 

Ar fynwes y plentyn a chalon y wraig, 
A byth nid â'i deimlad earedig yn ango' 

Tra byddo'r gair " Diolch" yn henair Cymraeg. 
Djrmunant fendithion fel gwUÜi y boreuddydd 

Yn wastad i'w ganlyn hyd derfyn ei daith ; 
Mawr Iwyddiant i'w deulu a phawb o'i garenydd, 

Gan erfyn bob amser am gynnydd y gwaith. 

Dtddoen. 



yGoogle 



165 



CAN O GLOD I LO FONTTBEBEM. 



Gan yr un Awdwr — aryr un Mesur. 



"Hen Gymru fynyddig," gan rai fe'th iselîr, 

Màe'th dlodi yn drosedd ya. ngolwg y rhai'n, 
Ond etto gan filoedd o'th feìbion y'th folir, 

Dy ddolydd ynt hyfryd, a'th fànau ynt gaîn ; 
Mor anwyl yw cloddîo y "wlad anweledig," 

A threiddio i'th gcUoedd yn nghrombil y ddae'r, 
A dwyn o'th wythenau "drysorau cuddiedig," 

Dy fẁnau o haiam, o arian, ac aur ; 
Dy gudd-ystafelloedd balmantir â marmor, 

Y meìni rhagoraf a welwyd mewn bro, 
A phwy ni'th fawrygant o herwydd y trysor 

A geir yn dy fynwes, sef gwy then y Glo ? 

Gall Mynwy* ymfi&ostio am darddiant y wythen, 

Morganwg falchio am brofí ei nerth, 
Ond glenydd y Gwendraeth, ar fin Pontyberem, 

A ẃyr î berffeithrwydd ei llesiant a*i gwerth ; 
Y glo a geir yma sydd loyw a grymus, 

Yn ddysglaer fel marmor, ei rym sydd yn fawr, 
Mae'n rhoddi goleuni a gwres 301 gysurus, 

Ac nid yw*n afiachus, frwmstanaidd ei sawr; 
Mae'n rhydd o afaelion pob sorod a sothach, 

Yn tôri fel gwydryn, heb Iwchyn di-les, 
Dim mŵg nac anmhuredd ni ddaw i'w gyfeillach, 

P'le gwelir ei burach, ragorach mewn gwres ? 

Ei fri a'i gymeriad sydd fawr yn yr ardal, 
A'i enw yn uchel drwy wledydd y byd, 

• Dywedir y rheda y linell hon yn ddeheuol o Bontypwl. trwy Flaenafon, 
Clydach, Nantyglo, Cwm Eymni, Merthyr a Dowlais, Mynydd Mawr, a Llan- 
dybie, i Bontyberem, yn nyffryn Gwendraeth. 



yGoogle 



166 

Y siroedd o gwmpas a'i ceisiant yn ddyfal, 

Am lo Pontybcrem y chwiliant i gyd; 
Coffheir ei rinweddau yn llongau y llynges, 

Gwyr mawrion a draethant ei rym a*i barhad, 
A cha'dd ei ddefhyddio trwy gais y Frenines 

Pan wnaed AdoU/giad* mawreddog y wlad. 
Danfonir ara dano o'r gwledydd pellenîg, 

A chaiff ei drosglwyddo tu arall i'r dwr, 
Yn Ffrainc ac Awstralia, ac yn yr Amerig, 

Caiff Glo Pontyberem gymeriad pob gwr. 

Pwy, pwy na ddymuna hir einioes a chysur 

I WATNET'r perchenog, a'i denlu i gyd ? 
A phwy na erfyniai am iechyd y gpveithwyr, 

Eu cynydd a'u llwyddiant tra b*ont yn y byd ? 
Parhaed y ffwmesi i losgi'n eu purdeb, 

Yr haiam gynyddo'n fwy clodfawr o hyd ; 
Eanged y Gweithiau, a bydded ffyddlondeb 

Yn asio y meistr a'r gweithwyr ynghyd ; 
Darfydded y rhyfel a'r gwaedwyllt gigyddio, 

Boed heddwch cyffredin mewn bryn ac mewn bro, 
Ein gwlad a fo'n dyfod i harddwych fiodeuo, 

A chynydd gwastadol i Fasnach y Glo. 

Abbdnego. 



CODIAD YB HAUL AB Y BTJRBY. 



GAN MB. GBIFFITH JONES, LLANELLI. 



Ar foreu hyfrydol yn Ebril], 

Cyfodais ar doriad y wawr, 
I weled prif addum y nefoedd 

Yn myned i redeg fel cawr ; 

* Pan adoly^d y Llynges yn Spithead ar y 23ain o Ebrill, 1856, gorchymyn 
y Llywodraeth ydoedd, ua losgid dim ond Glo Cymreig-, neu lo caled, yn 
mhob un o'r llongau ar y pryd. 



yGoogle 



167 

Y ddaoar oedd ddystaw fel beddrod, 

A'r gwynt oedd yn nghlwm yn ei gell, 
Ond awel fwyn chwythai yn wanaìdd, 
Gan ddwyn peraroglau o belL 

Cymerais fy safle ar Bigyn,* 

Lle gallwn ei weled yn glir, 
Tn esgyn uwch bryniau Morganwg, 

Gylchynant mewn pellder ein tir ; 
Hen afon y Burry edrychal 

Fel palmant o wydr o'r bron, 
A'i gwyneb heb ŵg iddei weled 

Na malais i gyfiPro'r un dòn. 

*Il ol hyny edrychaîs i'r dwyrain, 

A*i wybr ddywedai, Mae'n d'od; 
Fath liwiau mwy gwych ni chanfyddwyd, 

Na phaentwaith ni wnaeth neb erio'd. 
Pryd hyn 'roedd yr adar yn dawel, 

Ond ambell i drydar bach gwan, 
Yn debyg fel pe baent am dd*wedyd, 

Fod cydgerdd i fod yn y fan. 

Ar hyn dyma'r huan dysgleirwych 

Yn dringo fel pellen o dân, 
Gan ddywedyd, Myfi yw*r concwerwr, 

l*a beth yw y nos o fy mla'n ; 

Y Ueuad, pa le mae'th oleuni, 
A'r sêr, pa le*r ydych yn awr ? 

Myfi a deymasaf mewn gwychder, 
Gan loni trigolion y llawr. 

Y Burry dderbynioi'i belydron 

Yn fwynaidd, ynghyd â phob bryn, 
Os ydoedd hi'n hardd cyn ei godiad, 

Yr ydoedd fil harddach bryd hyu ; 
Preswylwyr y dyfnder wnai loni, 

Ymsaethent i fynu o'r dẃr, 
I dderbyn tês bywiol yr huan, 

A thôri'r dystawrwydd â'u 'stẃr. 
• Bryn bychan yn agos i'r Burry. 



yGoogle 



168 

Y Ilysiau gyfent eu penau, 

Yr adar wnaent gathlu heb raid, 
A*r gwartheg aV defaid lonynent, 
A phrancio wnai'r ŵyn yn ddi-baid, 

Y gwenyn a chwyment i'r blodau, 
'R nchedydd oedd uchel i'r lan, 

A*r blodau wnaent ddangos eu lliwiau, 
A natur dd'ai'n hardd yn y fan. 

Sîmneiau tàl-sythion a ffrwydrent 

Golofìiau mawreddog o fẃg, 
A'r brynìau cyfagos wnai ddangos 

Yn siriol, heb arwj'dd o ŵg ; 

Y meusydd prydferthion eu hochrau 
A daflent gyfarchiad i'r dôn, 

A hithau yn wylaidd wnai gyffro, 

Er dangos mai iach oedd ei bron. 
Ar Burry yr hwylia rhai Uongau, 

Ac ereill wrth angor y maent; 
Rhyw luoedd cyn hyn ae'nt yn ddrylliau 

Eu nifer nis gwyddom pa faint; 
Pan ferwai ei bòl fel rhyw grochan, 

Nes saethu ei dyfradd i*r nen, 
A hyrddiwyd rhyw lu o blant gwragedd 

Tr byd sydd tu arall i*r Uen. 

Ond heddyw mor sìriol *r edrycha, 

Nes peri rhyw chwant ynof fod 
Yn hwylio ei gwyneb mewn gwib-daith 

A gosod yn Ninbych* fy nhroed, 
Neu hwylio mewn bâd hyd Llanrhydian, 

Er yfed 'r awelon sy'n rhoi 
Gwych iechyd i'r sawl gyfranogo, 

Nes gyru'r gofîdiau i ffoL 

O huan ! mor wych yw dy wyneb, 
Y ddaear wnai'n deg ger dy fron, 

Rho'i fywyd i filoedd o bethau, 
Ac iechyd i lawer claf fron. 

+ Tenby 



yGoogle 



169 

Mewn iaith pwy athronjdd a draetha 

Dy werth i drigolion y llawr ? 
Addoli'th "Wneuthurwr a wnelom, 

Am roddi in' fendith mor fawr. 

Obsian. 

CAl^ aENEBLAETHOL FEBAINC. 

** Partant poìtr la Syrie" 

CTFIEITHIAD. 
GAN MB. DAYID BOWEN, LLANELLI, 

Habdd Dunois, marchog ieuanc doeth, 

I Syria allan aeth, 
Ond cyn wynebu*r frwydr boeth, 

Mewn gweddi gostwng wnaeth : 
"0 Forwyn Fam, rho i mi*r dod 

(Gweddiai'r Gwron cun) 
Y marchog dewraf i gael bod, 

A charu*r decaf fim." 

Gan olrhain ar yr allor goeth 

Ei Iẃ milwraidd hŷf, 
Unigol aeth i*r brwydrau poeth, 

I drechu*r Moslem cryf ; 
A phan, mewn ymdrech am y clod, 

YsgydwaiH gledd llym fin, 
" Boed i mi (medd) y dewraf fod, 

A charu'r decaf fun.** 

"O ymladd, ymladd, Parchog cu,*' 

Ymfloeddiai'r Llyw mewn serch, 
"Os try y frwydr hon o*n tu, 

Dy wraig a fydd fy merch ; 
'Fy Isabel, un deg ddi-goU, 

Ac fel dy gledd yn gun,* *Noble. 

Cai fod y marchog dewraf oll, 

A hi y decaf fun." 

T 



yGoogle 



170 

Wrth allop hardd y forwyn bur 

Gostyogent hwy yn Uon, 
Y tad fendìihiai'a carìad gwir, 

Ei rin wresogai'u bron. 
Harchogìon, boneddesau gwìw, 

Granmolai'r undeb cun, 
Gan ddweyd, " Y marchog dewraf yw, 

A hi y decaf fun." 

Efrancwb. 



CLADDEDIGÂETH SYB JOHN MOOBJB. 

CT7IEITHIÁD. 

Gan MB. GEOBGE MOEBIS, TBEFFYNON. 

Ni chlywyd sŵn tabwrdd nac arwyl y loes, 
Tra ei gorff i*r amgaerau ddygasom ; 

Ergyd ym'dawol un mîlwr ni roes 
Uwch y bedd lle ein Harwr gladdasom. 

Claddasom e'n dywyll yn nhrymder y nos, 
A'r Uawr â'n bidogau wnaem godi : 

Y lloer ei phelydrau anamlwg a roes, 
A'r llusem oedd wanaidd yn UosgL 

Arch ddianghenrhaid ni roed iddo yr un, 
Ac nis rhwymwyd mewn cynfas nac amdo ; 

Gorweddai fel milwr yn cym*ryd ei hûn, 
A'i fantell filwraidd am dano. 

Anaml a byr fu'n gweddiau wrth ei fedd, 

Ac ni yngasom air am ofidiau, 
Ond syllu a wnaethom yn syn ar ei wedd, 

Gan feddwl yn chwerw am y borau. 

Meddyliem wrth gloddio ei gûl wely caeth, 

A Uyfhhau ei unigol obenydd, 
Mai'r gelyn a'r estron a'i sangai heb aeth, 

A ninau yn mhell ar y tònydd. 



yGoogle 



1 



171 

Ohwedleuant yn ysgaíh am ysbryd y dyn, 
Ac uwch ei oer Iwch gwnant ei wawdio, 

Ni phrísìa ef ddim os cysgu ga ei hûn 
Yn y bedd rhoes y Brython ef ynddo. 

I'r pen y daeth haner y dasg oedd yn &wr, 

Pan y cloc roddodd rybudd encilio; 
Deallwyd wrth sẃn y pell fagnel yn awr 

Fod y gelyn yn llidiog 301 tanio. 

Yn araf a thrwm y dodasom ef lawr 

Yn îr» waedlyd o faes ei ogonedd, * Fresh 

Heb gerfío un linell na chodi un maen, 
Ond ei adael ef yn ei aurhydedd. 

GWEON. 



yGOOgl^ 



Y FEIBNIADAETH. 

Y CYFANSODDIADAU BARDDONOI^ 



AWDL ÁR T 8ÁBBÁTH. 

Ab y testun gorachel a chysegredig hwn ni dderbyniwyd ond 
dwy Awdl, dan yr arwydd-enwau Cristion^ a lolo Morganwg, 

Crittíoií.—CjnwysA yr Awdl hon 488 o linellau, ac yn eu mysg 
ambell i linell dlos, a syniad prydferth; ond ar y cyfan, y mae 
yn gyfansoddiad gwallus ac israddol, o ran iaith a chynghanedd, 
a chymysglyd o ran trefh a chynlluniad. Mae'r awdwr fel yn 
ddifrìfol ac awyddus i wneyd daioni — yn teimlo pwysigrwydd 
crefyddol ei destun, ac felly yn dwyn yr un pethau i*n sylw fwy 
nag unwaitb, rhag i ni eu hangìiofío ; ychydig o feddylgarwch ac 
eglurdeb sydd yma. Cymysgir Sabbath yr Hen Destament a 
dydd yr Arglwydd â'u gilydd. Tybir fod cadw un dydd o saith 
yn rhan o'r ddeddf foesol, ond os felly , bydd cadw un dydd o saith 
jm y nefoedd, oblegid nid peth perthynol i*r byd darfodedig hwn 
yn unig yw moesoldeb. Dylasai'r ymgeiswyr ar y testun hwn 
ddeall fod Mab y dyn yn Arglwydd ar y Sabbath heíyd, ac mai 
gosodiad pen-arglwyddiaethoi ydyw y dydd, yn seiliedig ar y 
gweithredoedd a wnaed amo. 

lób Morganwg. — Mae hon yn Awdl hirfaìth, agos yn 800 o 
linellau ; nid yw hon ychwaith o ran ei chynllun y peth a ddys- 
gwyliem i Awdl ar y Sabbath fod. Gallasem ddysgwyl syniadau 
arddunol a dyrchafedig ar orphwysiad Jehofa ar y seithfed dydd, 
pan yn sefydlu y Sabbath cyntefig, ar ol gorphen gwaith y cread, 
pryd y santeiddiwyd gorphwysfa i ddyn ac anifail, drwy siampl 
a bendith y Crcawdwr. Hefyd, gallasem ddysgwyl synîadau 
goruchel a barddonol ar weithredoedd y dyddcyntaf o'r wythnos, 
megys adg^rfodiad y Messia, fel y Cyntaf-anedig o'r meirw, a 
Gorchfygwr angeu a bedd, a*i fynediad i orphwyso oddiwrth ei 



yGoogle 



173 

weithredoedd ei hun, megys ag y gwnaeth Duw oddiwrth yr 

eiddo yntau — gweithredoedd rhyfeddol dydd y Pentecost, pan 

gysegrwyd yr Eglwys fel teml y Duwdod gan yr Ysbryd Glân — 

golygfeydd gogoneddus dydd yr Arglwydd yn ynys Patmos, pan 

orphenwyd y Datguddiad Dwyfol, &c., gan seilio santeiddrwydd 

a gogoniant y dydd ar Arglwyddiaeth y Messia, yn llaw yr Hwn 

mae pob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddaear. Ond cymerodd 

yr awdwr awenyddol olwg ymarferol ar y Sabbath yn ei gysyllt- 

iad â dyn ar y ddaear; ac yn y golygiad hwn mae ei Awdl yn 

dlos a barddonol, er y carasem iddo fyned tros y tir a nodasom, 

gan ei fod mor doreithiog o gynyrchion uchehryw a dwyfol, er 

mwyn dangos gogoniant ac awdurdod y dydd santaidd ; etto, ni 

fynasem er dim iddo esgeuluso y Uwybr a gymerodd. Mae yn 

agor ei Awdl gyda darluniad o foreu dydd Duw : pawb yn gor- 

phwys oddiwrth eu caledwaith, a natur fel pe byddai wedi rhoddi 

ei santeiddwisg am dani, ac hyd y nod cân yr adar bach " boreu 

heddyw'n bereiddiach." Mae boreu'r Sabbath yn y bwthyn, y 

gwasanaeth yn yr Eglwys, yr addoliad yn y Capel, yr Ysgol 

Sabbathawl, gwerth y Sabbath i'r gweithiwr daear, &c., yn cael 

eu darlunio gyda grym a thyneiwch effeithiol dros ben; nis 

gwyddom am un Awdl yn yr ìaith yn rhagori mewn ystwy thdra 

a phrydferthwch. Mae'r fydryddiaeth yn ddifai gydag ychydig 

bach o eithriadau dibwys, a*r cwbl mor naturiol a swyngar, fel 

na chawsom ond mwyniant digymysg wrth ei darlJen. Tuedda 

yn fawr i ddangos gwerth a gogoniant y Sabbath, fel dydd sant- 

aidd i'r Arglwydd, i bwy bynag a'i darlleno. Yr ydym yn ddi- 

betrusder yn dyfarnu Ido Morganwg yn haeddiannol o*r Wobr 

ar Tlws. 

PRTDDEST AR ELIAS AR BEN CARMEL. 

Testun pwysig, Uawn o farddoniaeth santaidd yw hwn; yr amcan 
yw tôri y ddadl rhwng y gwir Dduw a'r eilunod. Derbyniwyd 
deg o Bryddestau. Gan fod dosparth o'n Uenorion yn arganmol 
y duU digynghanedd o farddoni, ac yn siarad am y cynghanedd- 
ion Cymreig fel hualau gorthrymus, gallasem ddysgwyl i'r Pry- 
ddestau dra-rhagori yn gyfatebol fr manteision tybiedig sydd 
ganddynt. Dylent fod yn uchel a choethedig o ran syniadau, yn 
bur a difwlch o ran iaith, ac yn naturiol ac ystwyth o ran cyfan- 



yGoogle 



174 

soddiad. Dylai'r fydryddiaeth fod yn llithrìg, y corfanaa jn 
rhywiog, y symadiadau o'r naill gjhjdedd i'r Uall jn esmwjth a 
rhwydd, a'r odlan yn gywir a pheroriaethus. Yn Ue y pethau 
yna, cawsom yn rhai o*r Pryddestau bob math o glogymwch ac 
anystwythdra a thwyll-odlau, fel nas gellir cael eglurach dar- 
nodiad amynt nâ rhyddìaìth wallgofl 

Terah. — Rhagymadrodd maith, yn cynwys ob'heiniad manwl î 
ddechreuad eìlun-addoliaeth, ac arferion y cynfyd. Tybiem wrth 
iyned yn mlaen y cawsem ysglyfaeth lawer; ond siomwyd ni jn 
ol cyrhaeddyd pen Carmel, canys diweddodd yn swta, heh 
draethu nemawr ar y prif bwnc. Lled feius y w ei sillebiaeth, ac 
y mae ei frawddegau weithiau yn gymysglyd a thywyll. 

Mah Adda. — Mae hwn yn disgyn ar ben Carmel mor ddi- 
symwth â brân, heb un rhagymadrodd na rhybydd — islaw j 
ganolradd. 

Obadiah, — ^Dechreua, " Tra'n troi ar ei hechel," &c Cymysga 
ei Bryddest â math o ddynwared englynion, heb nemawr o synwyr 
nac un esgus o gynghanedd ynddynt. 

Obadiah. — Yn dechreu, "Yn nyddiau Ahab," &c. Canolig 
yw hwn etto ; dim ond rhynynu yr hanes yn ddiaddum ac an- 
farddonol. 

Ohadiah. — Dechreua " Elias y Thesbiad/' &c Bhigwm fel y 
lleill ; mae y tri Obadiah islaw canoligrwydd. 

Un o hâd Ahraham. — Craglwyth o Bryddest fawr a diawen. 

Elisetis ei law à'i awydd. — Mae y darluniad o Ahab yn ofhi ac 
yn crynu wrth gwrdd ag Elìas yn anmhriodol a disail ; mae y 
dyb fod coppa noeth Carmel, Ue y cyfarfyddid, " Yn ngw^meb 
haul a llygad goleuni,'' yn fath o wastadedd yn mysg coed al- 
monau, ffigys, gwinwydd, &c., yn gamsyniol a di-wasanaeth i'r 
Bryddest. Cymysglyd a diawen y w hwn etto. Nid yw y pryd- 
yddion yn cyfíwrdd â dyben mawr cymanfa Carmel; ond y mae 
mawlgerdd y Iluaws ar fuddugoliaeth Elias yn fywiog a tharaw- 
iadol gan y pryddestwr hwn. 

Eta lota. — Nid yw hwn etto yn gweled dyben y gymanfa ; 
dirym a chyfiFredin yw ei awen. Dilyna ei bwnc yn well nag 
amryw o'i gyd-ymgeiswyr, ond y mae ei gorfanau yn fynych yn 
gloffion. 

Anarawd. — Sonia am "wawrio canolddydd." Y boreu sydd 
yn gwawrio, Ymddengys na thòrodd y wawr i Anarawd ar ei 



yGoogle 



175 

bwnc, er ymbil ar yr awen a daniai fynwes Homer i ddarlanio 
brwydr Caerdroia. Dichon i*r Awen gymeryd awgrym oddiwrth 
Baal ar ben Carmel, a gwrthod gwrando ar ei lais. Mae yn 
rhybyddio Ahab i flFoi rhag y gwlaw, " os mŷnai gadw*n sych ei 
grys." 

GwenUian, — Pryddest dda ar y cyfan yw hon ; mae yn lled 
rydd oddiwrth waLÜau Uenyddol, yn dilyn y testun a*r hanes yn 
gy wir, ao i raddau yn farddonol ; ac er nas gellir dy wcdyd iddi 
hysbyddu y testun, etto mae yn rhagorach nâ*r un o*r ileill, a 
theilynga y Wobr. 

HARWNAD T PARCH. JOHN BOWEN, LLANELLt. 

Pedwar cyfansoddiad: — laf. Un ar ei daith, Cân lled gryno a 
digoU o ran iaith a mesur ; amrywia y mesurau. Mae y penill 
sydd yn dechreu UineU 60 yn gymysglyd. 

2aiL Cymro galarus, Cymysglyd a dibwynt; mae yn ebychu 
galar-gwyn yn Ue darlunio gwerth a nodwedd y gwrthrycb. 

3edd. Epenetus. Dyrif fechan gyffredin iawn o ran pwynt, 
talent, a chyfansoddiad. 

4edd. Archoüedig. Ymddengys fod y cyfansoddiad hwn yn 
ddarlun cywir o nodwedd a theithi Mr. Bowen, ac mewn ystyr 
lenyddol rhagora ar y lleiU. Efe y w y goreu, ac iddo ef y dy- 
femir y Wobr. 

MARWNAD T PARCH. JAHES SPENCBR, LLANELLL 

Pedair Marwnad : — laf. ürbanus. Cyfansoddiad Ued dda ar 
y cyfan; mae yn synwyrol a disothach yn ei syniadau, iaith a 
mydryddiaeth Ued ddiwalL Mae y darlun o deìthi yr ymadaw- 
edig yn gy wir, ond ei fod yn hytrach yn gyffredinol, heb nemawr 
o fanylion hanesyddól perthynol iddo. 

2il. Athrist Cân fach gyfi&edin obarth awen, iaith, cyflawnder 
a cbrebwylL 

Sedd. Teindadwy. Cân o synìadan tlysion ; ond mwy o ddych- 
ymygion prydferth am fynediad Spencer i ogoniant nag o ddyfal- 
iad o'i nodwedd pan yn y byd hwn. Mydryddiaeth anystwyth 
ar brydiau. 

4edd. Llewelyn Sion o Langewydâ. Cân ragorol yw hon: cyn- 



yGoo 



,gig 



176 

wysa ddarluDÎad m&nylach o deithî a damweinian by wjd j PArch 
James Spencer nâ'r Ueill, ac felly rhagora amynt Gwelir rhai 
gwallan yn hon hefyd, megys, ** Tr oen croeshoeliedig." Pa le 
a pha bryd y clywyd son am groeshoelio ŵyn? Sonîr am 
aberthu ẃyn. Er hyny, Hewdyn yw y goreu, a theilynga y 
Wobr. 

HABWNAD T PARCH, DAVn) BOWEN, LLANELLI. 

PedairPryddest:— laf. Gtan Mersey. Mae yr áwdwr hwn y n 
son am Mr. Bowen fel Gweinidog Penyfai, pan mewn gwirionedd 
mai Penyfai oedd enw ei drigfod, a Llanelli oedd maes ei weiuid- 
ogaetb. Ychydig o gydnabyddiaeth âV gwrthrych hybarch sydd 
yn y gân hon. 

2il. Galarwr galarus, Pryddest ganolig, lled drymaidd ac an- 
eglur y w dawn yr awdwr. 

3edd. Pererin. Mae y Bryddest hon yn dra darluniadol o 
nodwedd a llafur y Parch. D. Bowen, Ued wallus yngyffredin y 
yr odlau. Dylai pryddestwyr ofalu mwy am hyny, oblegîd nid 
yw eu bod yn troi y gynghanedd heibio yn ddigon o reswm dros 
ymwrthod â phob rheol a gwiwseiniad. 

4edd. Hdedd. Fryddest goethedig a darluniadol oV gwrthrych 
yw hon ; mae y cyfansoddiad yn dlysach, a'r syniadau yn fwy 
barddonol nâ'r eiddo Pererin^ gan hyny i Heledd jt dyfemir y 
Wobr. 

TMADAWIAD W. CHAMBER8, TSW. O LANELLI. 

Pedwar cyfansoddîad : — laf. Hiraetìius. Cân ganolig. Nisgall 
hôni cywirdeb, cywreinrwydd, na phriodoldeb neillduol. 

2il. Brodor, Prydydd hynod, yn amcanu am fod yn ddonioL 
3edd a 4edd. Gwladgarwr, ac Ewyllysiwr da i Mr, Cìumbers. 
Dau gyfansoddiad da, cystal ag a allesid ddysgwyl ar destun 
llëol fai hwn, er raor deilwng y boneddwr y cwynir ar ei ol. Mae 
Gwladgarwr yn fwy clasurol a diwall fel cyfansoddwr, o barth 
iaith a mydryddiaeth ; ond y mae'r EwyUysiwr da yn crybwyll 
pethau o bwys yn nheithi Mr. Chambers nad ydynt gan y Uall, 
megys elusengarwch ei foneddiges, y baddonau a wnaeth, ei 
gymhwysder a'i barodrwydd i fod yn gadeirydd mewn gwahanol 



yGoogle 



177 

gyfarfodydd, &c ; ac er nad yw hwn yn gyfansoddiad mor 
ddillyn â*i gyd-ymgeisydd, etto, ag ystyried pob pwyll, methodd 
y beimiaid a chanfod un Uwybr cyfiawnach nâ rhanu y Wobr 
rhyngddynt. 

DTFODIAD T BEILFPTEDD I GTMRTJ. 

Wyth cyfansoddiad; — Peirianydd, Canolig yw hwn, a gwaUus 
o ran sìllafìad, &c. 

2il. Ysbryd yr oes, Ehagorol fel Uaw-ysgrifenydd, ond cyff- 
redin fel bardd. 

3edd. Hoffwr Rheilffyrdd. Lled debyg. Ysgrifenydd da — dim 
barddoniaeth. 

4edd. Peirianydd, Etto. Canolig, fel ei frawd-beirianydd o'r 
blaen. 

5ed. Ifor Hael. Cyffredin. Rhai gwallau siUebiaeth. 

6ed. Bardus ab Gomer. GeUid meddwl, wrth ei law-ysgrifen, 
ei fod yn pedranus. Reilffyrdd yn gyffredin yw ei bwnc, ac nid 
eu dyfodiad i Gymru, a chyfynga olygfeydd ei gân i Beilffordd 
Caer a Chaergybi yn y Gogledd. 

7ed. Cymro. Cân sychlyd ar Lân Meddwdod Mwyn y w hon. 

8ed. Saer y gerdd o Sir Gaer. Cyfansoddiad rhagorol yw y 
gân hon ; mae yn tra-ragori ar y UeiU oU, mewn awen a chre- 
bwyU, yn#ogystal â chyfaddasrwydd i'rtestun; i'r Saer, gan 
byny, dyfernir y Wo'br. 

CAN I GWMNI GLO LLANGENECH. 

TJn cyfansoddiad, dan y ffug-enw Gwladgarwr, Cân rwydd a 
naturiol, o ran iaith a mydryddiaeth, heb eithafion diansawdd. 
Teilynga y Wobr. 

AFON MORLAIS. 

Pedair cân, dan y Uysenwau canlynol : — laf. Gweni Fach. Yr 
ydym yn canmol Gweni am wneyd ei goreu, ond nid oes ganddi 
obaith am enniU. 

2lL Anwyhodus ei ddeaU. Anghelfydd a diawen, heb iaith na 
dychymyg ; nis geUir gwneyd bardd na phrydydd o hono. 



yGoogle/ 



178 

3edcL AäU. Heb sìllgolli ; ond y mae yma golliadau ereiU, 
sef amcanu at wagorchest, a thrwy hyny myned ya anystwyth, 
difywyd, a diansawdd. 

4edd. Nathan hach, Sillwr gwallus yw Nathan " Afon go 
drwm" — afon drom ddylasai fod, gwrryw yw trwm. Mae asbri 
difyrwch cân boblogaidd yn awen Nathan. Kfe yyr y goreu o 
ddigon ; ac er iias haeddai ganmoliaeth uchel, dichon fod ei gêín. 
mor enwog â'r afon y cenir iddi, am byny rhodder y Wobr iddo. 

CLOD I D. AC A. WATNET, T8WD. 

Cymraeg, dwy gân : — Brythonfab. Cân lod gyíFredin a diawen. 
2il. Dyddgen. Cyfansoddiad Iled dda, cryno, a dirodres — tei- 
Iwng o'r Wobr. 

Saesoneg: — Ist. Cramma. A translation of JBn/thonfabj below 
thestandard of mediocrity. 

2nd. IJewi Bdu—Dìito, 

3rd. Nan. A fair composîtion — far superior to Gamma and 
Dewi Ddu in poetic merits, to him we award the Prize. 

ENGLTNION I IFORIAETH. 

Pump cyfansoddiad : — laf. Caswallon. Gwallus o ran cel- 
fyddyd a barddoniaeth, y meddyliau yn weddol dda. 

2il. Cadifor Fawr. Canolig. 

3edd. Gwyliedydd. Cyfansoddiad Ued dda o ran» raeddyliau, 
ond beius o ran celfyddyd a mj-dryddiaeth. Arferodd * cymraw,* 
constemation, terior, am Cymro. Cyn a braw yw elfenau cymraw 
— braw oddiamgylch. 

4edd a'r 5ed. Gwyddon Ganhebon ac í/n a wyr líe safai eurlly» 
Ifor. Trodd yr ymdrech rhwng y ddau hyn. Gwedi cryn dra- 
fferth, a chymharu y ddau gyfansoddiad, englyn ac englyn, o'r 
dechreu i'r diwedd, gwelsom mai Un a wyr lle safai eurllys Ifor 
a ennillodd y dorch, gan iddo ennill mwy o godymau nâ*i gyd- 
ymdrechydd, ar ol iddynt gael deuddeg cynnyg ; felly efe a bia 
y gamp. Gallasem ddysgwyl rhagorach englynion ar y fath des- 
tun dyddorawl i Iforiaid ag y w Iforiaeth. 

ENGLTNION I*R LLEUAD. 

Deunaw cyfansod'iiad:~laf. Bachgen brysior, Ymadrodd 
rhyfedd yw " Gwyll erchyll ei wawr.'* 



yGoogle 



yGoogle 



180 



OWTMPIAB T DÁIL. 



Naw cjfansoddiad :— laf. C. C. Glötor. Iselradd ac anghel- 
fydd. 

2iL Uujydrudd. Gwasgaredîg a chyffiredinol. Nid yw cyf- 
ammod gweithredoedd gardd Ëden yn perthyn i*r pwnc. Preg^th 
ar anfiurwoldeb yw y rhan ddiweddaf ; etto, cyfansoddiad lled 
dda o ran barddoniaeth. 

3edd. Negro. Mae y syniadau ar enedigaeth y ddeilen yn îsel 
a phlentynaidd. Syniad rhyfedd y w *• Y gwynt a*r gogâil na- 
toriaeth yn nyddu." Dim Uygad i ganfod anian. 

4edd. Caradog. Nid yw yr awdur yn dimad ei destun. 

£ed, Ttorch daear. Mae y Twrch yn dechreu fel pe byddai yn 
myned i ganu Carol Mai. Mae ^rr egin, y blodau, y gwcw, a 
chwympiad y dail, fél pe byddent yn gydamserol ganddo. 

6ed. Aderyn du. Tegwch haf yw ei bwno hyd y 6ed pennül. 
"Priodola gwympiad y dail ì wenwyn y gwynt gauafaidd. Cyn- 
wysa lawer o syniadau prydferth, er nad ymaflodd yn ddyladwy 
yn ei destun. 

7fed. Planhigyn, Canig fer ; moes-addysg ar y tymorau, dim 
yn neiUduol ar gwympiad y daiL 

8fbd. Guto'r glyn. Damcaniad ar ansawdd bywyd anianol y 
llysiau. Pregeth dywyll ar natur, heb lawer o deimlad a bywyd 
ynddi. 

9ed. Dai Harri bach. Dechreua gyda y gwanwyn, gwisgoedd 
y goedwig fel myrdd o dannau i'r gwynt gael chwarae ei fysedd 
amynt; efiaith y Uwydrew ar ydail, &c Mae ganddo rai 
darnau o deilyngdod mawr. Dilyna ei destun yn agosach nâ'r 
Ueill, ac y mae yn fwy gafaelgar o ran iaith, awen, a bywyd. Dai 
Harri bach y w y goreu o lawer. 

OAN I WBITHIAÜ ALCAN DAFEN. 

Taîr cân : — laf. Gwladys Fechan. Cân ddiawen a chanolig o 
ran iaith a mydryddiaeth. 

2iL Caswaüon, Saith llinell yn Ue deg. Nid oes bywyd a 
thalent Cerdd Ddiri yn hwn mwy nâ*r UalL 

3edd. lÀewelyn. Cân lefh, gynghaneddol, a bywiog ; mae yn 
rhagori yn mheU ar y UeiU, a theilynga y Wobr. 



yGoogle 



yGoogle 



182 

Addien bwnc, trawdd, awen bur — ei llìneU 
Ddarllena'n dra eglur, 
A*i miwsic yn gymbesur — a gorfjw, 
Ei thànau ytyw peroriaeth natur. — Gwiltm Ilid. 

CODIAD TBHAÜL AB T BURRT. 

Pedair eân. Cân ddarluniadol o godiad yr haul ar y lle hwu 
a ddylid gael. Peth anhawdd yw llunio Dyfalgerdd, heb lygad 
craffus i ganfod anian yn ei hamrywiaeth a'i phrydferthwch, a 
chalon i deimlo cariad ati, ac athrylith iV gosod allan yn ei 
lliwiau priodol ei hunan. 

laf. Syllydd. Dylasai Syllydd gael syll-wydrau i ganfod yr 
haul yn codL Canoh'g iawn. 

2iL Gaius, Lled ganolig etto. Ymgeisia fwy at gynghanedd 
nâ synwyr. 

3edd. Plentyn anian, Dylai Plentyn anîan weled anian yn fwy 
eglur, ei theimlo yn fwy grymus, a'i darlunio yn fwy tarawiadol 
Perthyna y gân yn hytrach i'r afon, nac i godiad yr haul ar yr 
afon. 

4edd. Ossian. Mae yr awdwr yn cadw golwg weddol ar ei 
destun, er nas gallwn ddweyd ei fod yn hynod o'r darluniadol o 
godiad yr haul ar yr afon Burry ; etto, efe y w y goreu ar y tes- 
tun, mae ganddo fwy o godiad nâ'r lleill — efe bia y wobr. 

CWTMP GOLIATH. 

Wyth o Bryddestau. Gan fod yr ymgeiswyr dan 16eg oed, y 
mae yn syndod eu bod cystal. 

laf. Abnerfab Ner. SiUafwr anghywir yw -46ner,ond dilyna 
yr hanes yn fanwl, etto dysgwylir rhywbeth mewn gwaith o'r 
fath heblaw odli'r hanes. 

211. Rhyhwyr, tybiedf Nage,; rhy fyr i enniU. Pwtyn bach 
iawn. 

3edd, Bryw glan Gwendraeth. Cwmpasog yn y dechreu, yna 
yr hanes, ac yn olaf addysgiadau. Nid yw hwn etto yn rhagori. 

4edd. Un amfodyn Fardd. Mae cryn waith gan hwn cyn y 
cyrhaedda ei ddymuniad. SiUebwr gwallus, cyffredin ei syniadau, 
—dim ond caeth-ddilyn yr hanes. 



yGoogle 



yGoogle 



184 

laf. Tudur, Anystwyth a gwallua, 

2il. Cadweinydd. Mae'r odliad yn ddireol. 

3edd. Abercromhie, Mae hwn yn fyr o bennill, feDy nis gall 
gystadla. 

4edd Giraldus. Mae y fydryddiaeth a*r odlau yn wallus. 

5ed. CnfaiU, Anystwyth a thywyll etto. 

6ed. Cyfarwy. Mae hwn yn llyfnacb nâ*r un o*r lleiU. 

7ed. Gwron. Hwn yw y cywû-af fel cyfìeithiad, a*r goreu 
hefyd. Caffed y Wobr. 

CrWYDD I UFFERN. 

Tri chyfansoddiad :~ laf. ünarhymtheg oed. Mae yma rai 
llinellau cryfion a chyffrous ; maent yn glod i Brydydd mor 
ieuanc ; ond y mae yma lawer o wallau chwaeth a chynghanedd. 
Mae y Cywydd fel math o bregeth ar gwymp angylion, cwymp 
dyn, &c Dywed fod y nefoedd " yn fôr o fèl,** os felly, mae yn 
addasach nefoedd i gacwn nag i ddynion. 

2il. Gwyddno Fychan, Mae " rhew anwyd yn rhynu** yn 
ffwrn dân hwn. Nid oes ncmawr o deilyngdod yn y Cy wydd 
hwn. 

3edd. Homin-hird. Canolig iawn etto, ynghyd â Uawer o 
wallau. Ni theilynga un o honynt y Tlws addawedig. 

Hyn yn fyr yw ein barn ystyrbwyll a diduedd ar deilyngdod y 
Cyfansoddiadau a fu dan ein sylw. 

Yr eîddoch ar air a chydwybod, 

Tn nawdd Duw a'i dangnef, 

WiLLiAM JoNES ( Gwüym Ilid,) 

R. Ellis (Cynddelw.) 
Gorphenaf 26, Î856. 



O. Y.—Cydfamai lago EmJyn ar yr Awdl ar y Sabòath, a'r 
Bryddest ar Elias ar ben Carmel. 



yGoogle 



185 



Gair o Gjmgîior i^r Ymgeiswyr. 

Mab gair ar ein meddwl, wrth derfynu ein gorchwyl, a all fod 
o les i ymgeiswyr ieuainc, erbyn rhy w ymdrechfa ddyfodol. Wrth 
ystyried fod cynifer o wallau, o bob rhywogaeth, yn amryw o'r 
cyfansoddîadau, pethau nad oedd genym arfod i'w nodi ond 
mewn geiriau cyffredinol, bamwn mai doeth a buddiol íyddai i 
feirdd ieuainc ddangos eu cynyrchion i ryw athraw barddonol 
cyn eu hanfon i gystadleuaeth, fel y hyddo iddynt famu a dalant 
iV dangos ai peidio, a diwygio y gwallau mewn iaith a synwyr, 
fel na byddo i*r dysgybl ieuano g&éí dolur meddwl wrth glywed 
ei feiau yn cael eu cyhoeddi yn nghlywedigaeth " gwlad ac argl- 
wydd " gan y beimiaid. Yr oedd geai yr hen Gymry da drefh fel 
hyn i feithrin a dysgu "gwyr wrth gerdd,'* fel na ddangosid 
•* cerdd anafus** mewn £isteddfod; a phe adferid yr hen ddeddfau 
yn hyn o beth, gwelid purach barddoniaetb, ac arbedid Uawer o 
boen a thrafferth i gerdd-feimiaid eisteddfodawl. 

Cynghorem ysgrifenwyr ieuainc i fyfyrio coethder a thlysni 
iaith ac ymadrodd. Mae y Pryddestwyr, braidd yn ddiwahan- 
iaeth, yn arfer y cylch-ymadroddion mwyaf bongleraidd, fel pe 
byddent yn astudio anyistwythder a thrwsgleiddiwch. Ni ddy- 
wedant (er enghraifft) ymostyngodd, os gellir cael gwnaeth ym- 
ostwng, neu ymostwng wnaeth, i mewn rhywfodd. Byddai lolo 
Morganwg yn cynhyrfu os gwelai rai yn arfer berfau cynorthwyol 
o hyd yn ddìachos, er cloffni a hwyrdrymder i'r cyfansoddiad. 
Gan fod tuedd yn amry w at ganiadau rhyddach nâ'r hen gyng- 
haneddion Cymreig, carem weled ymgaís at ryw lithrig^ydd, 
mewn corfan, odl, a mesur, yn Ue hyny. Os yw y Pryddestwyr 
yn feddiannol ar glust Gymreig wrth eu bochgemau, gadawer 
iddynt ymarwrando ar ddisgyniadau aílafar llawer o ganiadau 
rhyddion, yna deallant briodoldeb yr hyn a ddywedwn. Yr 
ydym ni dros y farddoniaeth rywiocaf, grymus, ac effeithiol; ac 
hyd ag y gwyddom, yn ddiragfarn at bob dosparth o ganiadau. 
Gadawer i anian fod yn rheol, ac i Dad y gân gael y m&wl, 

GwiLYM Ilid, 
Gorph. 26, 1856. Ctnddblw, 



yGoogle 



i 



186 



T CYFANSODDIADAU RHYDDIEITHOL. 



OOOONIANT T OREFYDD OSISTIONOGOL. 

Daeth pymtheg cyfansoddiad i law ar y testun hwn. "Wedi eii 
chwilio, cafwyd — 1. Eu bod oll yn agos yn cerdded yr un tir, bob 
un yn ei ddull eì hun. 2. Fod rhai o honynt yn dra sectaraidd, 
ac fel pe byddai eu golygiadau hwy ei gogoniant penaf. 3. Caf- 
wyd fod rhai yn dilyn awduron ereill yn helaeth iawn. 4. £u 
bod bron oU wedi cymeryd trafferth fawr i ysgrifenu llawer er 
dangos crefyddau ereill, fel pe buasai hyny yn rhan o*r teston. 
5. Cafwyd fod un awdwr wedi ysgrifenu dau o'r traethodau, un 1 
fod y gorcu, mae yn debyg, a'r Uall i fod yn ail-oreu, a phawb ond 
efe i fyned adref heb un wobr — ** Y cwbl i fi, a'r rhest i Shoni V* 
Ond y mae yn ddrwg genym iddo gam-ddeall galluoedd ei gyd- 
gystadleuwyr yn fawr. 6. Cymerodd Cyfaûl y testun yn gosod 
allan wir grefydd dan bob goruchwyliaeth, ac nid gwir grefydd fel 
y sefydlwyd gan Grist a'i apostolion, am hyny, er fod ei draeth- 
awd yn orgampus, nid tegwch tuag at yr ysgrifenwyr ereiU 
fyddai rhoddi un o'r gwobrau iddo cf, oblegid *' Gogoniant y Gre- 
fydd Gristionogol " ydoedd y testun, ac nid gwir grefydd dan 
dreíniadau ereiU hefyd. 7. Cafwyd fod Uawer o honynt wedi eu 
hysgrifenu yn gampus anarferol. Wrth famu rhyngddynt, ni 
chymerwyd hyawdledd a thlysni iaith y reol benaf i fyned wrthi, 
nac ychwaith ehediadau darluniadol barddoniaeth mewn rhydd- 
iaith ; ond penderfynwyd cael aUan yr un a gynwysai fwyaf o'r 
pethau a ddaugosent " ogoniant y Grefydd Gristîonogol," heb 
grwydro gormod oddiwrth y testun, wedi ei hysgrifenu, ar yr un 
pryd, yn eglur a phwrpasol, er dangos y cwbl i'r meddwl mewn 
modd Uawn, grymus, argyhoeddiadol, a dyddorol. Wrth y drefh 
hon o farnu, Epenetus ydyw y goreu, a'r ail-oreu ydy w Brysiog, 

MASNACH DRAMOR, &C. 

Daeth saîth i law ar hyn : — Gomer. Math o grynodeb fer o 
syniadau ar y testim. Mae y pethau yn bwrpasol. Mae yr 



yGoogle 



yGoogle 



188 

antariaethns, yn dwyn golud a chyfoeth, yn g^eyd j bobl yn 
fwy rhyddfrydig, cymdeithasgar, ac heddychol. 3. Ol-sylwadau 
ar niwed rhyfel i fasnach, y fantais o rydd-fasnach, gwertli a 
phwys eîn meddiannan tramor, a'r manteision, trwy fasnach, i 
ddylanwadu er achub y byd. Cydmara hefyd fasnach dramor a 
chartrefoL Y mae mewn iaith dda, eglur, a phwrpasol, ac wedi 
ei ysgrifenu yn llithrig, ac felly yn hyfryd i*w ddarllen, ac yn 
draethawd godidog. 

y Crwan. Mae hwn ag arweiniad i mewn da ; yna dengys les 
masnach trwy oi bod yn ychwanegu y trigolion yn ychwanegu 
gwybodaeth yn y gwyddorau a*r celfau, yn gwella ymagweddîad y 
bobl, yn cynyddu trysorau y wlad, yn effeithio ar grefydd y bobl. 
Wrth drafod y pethau hyn y mae yn hon bethau pwysig nad 
ydynt yn neillduol yn un oV IleiII, megys effeithiau masnach ar 
bríodasau gwlad, a helaethrwydd gwîr grefydd. Yn hon y mae 
dan un pen weithiau yr hyn a ddylasai fod dan ben arall. Mae 
gormod o eiríau Saesonaeg ynddi heb eu heisieu. Gallasai yr 
awdwr wneyd i'w eglurhad ar bob pen fod gystal ag ar y pen 
cyntaf, a dibenu ar bob dosran yn fwy grymus. Wedi rhoddi ei 
awgrymiadau ar un ddosran, ar y diwedd y mae fel â brys arno i 
redeg ymaith at y pen nesaf, fel un wedi dìflasu ar y cyntaf. Dy- 
lai yr awdwr gofio rheol Cobbett iddo ei hun, — " I collect as many 
facts together as I can, and then hammer them down welL'* Yn 
yr **hammer down" y mae yr ysgrifenydd yma yn coUi, ynghyd 
â diflyg grym i daro ergydion adref pan y byddo hyny yn ofynol. 
Mae yr ysgrif yn wir werthfawr. 

Corfynwr. Dengys les masnach dramor trwy ei bod yn brif- 
elfen gwareiddiaeth y trigolion, yn agor drws i lafìir a diwyd- 
rwydd, yn achosi diogelwch rhag newyn ac eisieu ar adegau 
neillduol o ffaeledd cynyrch cartrefol, yr amrywiaeth cysuron 
bywyd a fwynheir trwyddi, yn atcgu nerth, ac yn ychwanegu 
urddas y cyfundeb gwladwriaethol, yn creu ysbryd anturiaethus, 
yn cyfoethogi gwlad, yn ychwanegu gwaith, yn brif gynhyrfydd 
bywyd tref a gwlad. Helaetha yr awdwr yn gryno, medrus, a 
ohynwysfawr ar bob pen, mewn iaìth anarferol o dda, ac y mae 
yn rhagori yn hyn ar y Ileill. Hon ac eiddo Un a gâr Iwyddiant 
Brydain yw y ddwy oreu mewn iaith a chwaeth coethedig — ond 
nid hyn yd^rw y testun. 

Ccòden, Masnach yw y gair cyntaf yn yr ysgrtf, a masnach a'i 



yGoogle 



189 

manteìsion ydyw hyd y diwedd ; ond y mae rhai o'r UeiU gystal 
â hithau yn hyn. Dengys les masnach dramor trwy ddibyniad 
gwahanol barthau y ddaear y naill ar y Uall, yn rhoddi pethau 
anghenrheidiol er ein cysur, yn darostwng prisoedd nwyfau gar- 
tref, yn ein dwyn i wybod dyfeisiau a darganfyddiadau gwledydd 
ereìll, ac i ennyn cywreinrwydd a chelfyddgarwch trwy ein dwyn 
i gystadledd â dyeithriaid ; yn helaethu gweithgarwch, cyfoeth, a 
gogoniant cenedlaethol, ac yn gwclla a gwareiddio cymdeithas. 
Y mae hwn wedi bod yn pysgota yn yr un llynoedd â'r lleill, ond 
difyna ef ddamau, a rhydd yr enwau wrthynt. Mae gormod o 
eiriau Saesoneg afreidiol rhwng cromfachau, rhai rhanau yn nuU 
mân-siarad cyfeillach sydd yn anurddo y traethawd. Arweinia 
i fewn at ei destun fel un â golwg ar y gwaith o*i flaen, a thraetha 
yn gampus ar y testun. Mae yn llawnach yn ei faterion, ac nid 
301 unig y mae yn darlunio, rhoddi siamplau ac ystadegau, ond 
hefyd ymresyma yn fanylach nâ'r un o'r Ileill. Lleinw ei saith 
magnel yn dra chyfartal o bylor a bwledau, ac nid ag ergydion 
rhy fychain, fel y gwna rhai, nac â gormod o bylor a phapur, i 
wneyd swn mawr, ond digon o bob un, ac yna, fel Cobden, goU- 
wng hwy allan yn fedrus ac effeithiol at y nôd mewn golwg iV 
gyrhaedd, ac efe sydd deilwng o'r wobr flaenaf. Y lawnaf o brof- 
iadau yn nesaf at hon, er dangos manteision masnach dramor^ 
ydyw Garnddyryayny er fod yn y cyfansoddiad ormod o bylor a 
phapur, i*r dyben i wneuthur sŵn mawr. 

HANES T FELINFOEL. 

Un ddaeth i law ; y mae hwn yn dda iawn, ond ychydig o 
wallau, a*r rhai hyny trwy esgeulusdod, megys **yn ei plith," yn 
lle " yn cm plith," " adeidad," yn lle " adeilad," &c Y mae mewn 
ysgrifen-law ragorol, wedi ei hysgrifenu yn drefìms, llithrig, a 
medruB. Ehydd banes helaeth o'r Ue, ac eglwys y Bedyddwyr 
yno, a dengys gy meriadau y trigolion, a bod yno foneddigiondyn- 
garol ac haelionus neillduol — y Neyills. Y mae Cymdeithíuwr yn 
deilwng iawn o'r wobr. 

HANE8 FONTTBEBEM. 

Ki ddaeth ond un ysgrif ar hyn, ac y mae hôno wedi ei hys- 
griftnu yn dda ; ond dengys fod y lle yn hynod o amddifad o 



yGoogle 



190 

hjnafiaethau, canjs pethau diweddar mewn cydmariaeth a gyn- 
wys yr ysgrif, ac ni allant fod o fawr dyddordeb 1 neb ond trig- 
olion yr ardaL Teilynga Carwr Hiliogaeth y wobr. 

HANES LLES AB COEL, &C. 

Daeth dau i law. laf. Pwy yw hwn ? Y mae yr awdwr wedi 
ysgrifenu yn fedrus a champus ; ond nid yw ef yn gwneyd ond 
sylw byr iawn ar Gyfrinfa Lles ab Coel, a hanes hon oedd 
amcan neillduol y testun. Mae yr ysgrif yn dda iawn, ac yn 
werth ei hargraffu. Yr ail, gan Cyndeym, Nid yw hwn mor 
hyawdl ysgrifenydd â Pwy yw hwn ; ond y mae wedi ysgrifenu 
yn dda, ac yn Ilawnach ar bob rhan o*r testun, heb ysgoi un ran, 
ac y mae wedi ysgrifenu yn fwy pwrpasol ar y rhan olaf o*r 
testun. Eiddo Cyndeym yw y wobr. 

HANES TR IFORIAID. 

Daeth pedwar cyfansoddiad i law ar hyn :— Un gan Gomer. 
Yn hwn mae y brawddegau yn aml yn rhedeg i'w gilydd, o eisieu 
atal-nodau, fel mae yn rhaid i'r darllenydd wneyd hyny o ddiffyg 
i fynu cyn cael allan feddwl yr awdwr. Nid un o Geredigion 
oedd loan Tegid, ondoSir Feirionydd, ac yn byw yn ei flynydd- 
oedd olaf yn Sir Benfro. Llythyrenau gwedi eu gadael allan, 
neu eu cam-osod, &c. Er fod yr ysgrifenydd yn alluog i gyfan- 
soddi ac ysgrifenu yn dda, etto, y mae gwedi bod yma mor 
ddiofal ac esgeulus, â phe na byddai am gacl y wobr. 

Iforydd o waed coch cyfan ydyw y nesaf. Yn hwn cawn 
"symudwyd hwy eich dau, y cynlluniwr y cyfundeb, rhif y cyf- 
rinfaoedd yr undeb," &c. Gwel pob un y gwallau hyn heb eu 
dangos. Mae hanesion o bwys yn hwn nad ydynt yn eiddo 
Gomer, ond nid ydynt wedi eu gosod ynghyd gystal. Un o*r 
pethau mwyaf anghenrheidiol, ac sydd yn harddu cyfansoddiad 
yw, dewisiad o eìriau pwrpasol, a gadael heibio rhai anmher- 
thynasol. Ilanes Iforiaeth ydyw y testun, ac nid natur y sefyd- 
liad, a chanmoliaeth iddu, yr hyn yw darn mawr o'r ysgrif hon, 
ac y mae yn un dda iawn yu ei flbrdd. 

Caracticus ydyw un aralL Yn hon cawn " a phendiad hon," 
yn lle *• a phenodiad bon," " y naill tuag at," dylasai y gair * llall 
fod i lawr. Gan mai hanes ydyw y testun, un o'r peüiau a ddy- 



yGoogle 



191 

lasìd ofalu am dano yn neiUduo] yw yr amser (date) y cjmerodd 
y naiU beth a'r Uall le, yr hyn sydd yn fwy diffygiol yn;hon nâ'r 
tair aralL Nid trafod egwyddorion drwg, iyraherau ac ysbryd 
cas ereill, ydyw y testun. Pe buasid yn ymofyn am hanes 'yr 
ymrafaelion, a'r teimladau gynhyrfwyd yn nglŷn â hyny, îyn 
mhlith yr Iforiaid, buasai yr ysgrif hon yn fuddugoliaethus. 
Mae yr ysgrif yn fwy o adlew^rrchiad neu fath o adolygiaeth ar 
Iforiaeth, nag o hanes. Wedi y cwbl, y mae ynddi lawer iawn o 
bethau gwir werthfawr. 

^yfi'^ÿ y^y^ y Uall- Ceir yn hon amryw wallau trwy ddi- 
ofalwch. Wedi ychydig sylwadau arweinyddol, disgyna ar y 
testun, a g?vna i'w ysgrif drwyddi oll, braidd, i ddangos rhywbeth 
o hanes Iforiaeth, o'i dechreuad hyd yr amser presenol. 

Mae y pedair ysgrif yn dangos gwybodaeth a llafur helaeth, a 
dylai fod yn achos o lawenydd i Iforiaid weled fod Itoriaeth yn 
achos i ddwyn allan y fath dalentau, a chynyrchu y fath ddarnau. 
Pe rhoddid y pedwar i ry w un medrus, gallai wneuthur un traeth- 
awd rhagorol ar y testun. Mor dda ydynt, fel pe buasai rhyw 
un o honynt yr unig ymgeisydd, buasai yn deilwng iawn o'r wobr. 
Ond gan mai cystadliad ydyw, ein barn yw, wrth gyferbynu y 
naill beth a'r llall, mai Dyfrig sydd fwyaf teilwng o'r wobr. 

CADWEDIGAETH A MEITHRINIAD Y GYMRAEG. 

Ni ddaeth ond un ysgrif i law ar hyn, gan Iforydd ieuanc o 
Holcwm, Byddai dda iddo ef feithrin yr iaith, trwy ymdrechu ei 
gwybod a'i hysgrifenu yn gywirach. Mae yn yr ysgrif lawer 
iawn o wallau gramadegol, ac y mae rhai, o leiaf, o'r siamplau yn 
anghywir. Prin y mae yn deilwng o'r wobr. Gan fod y wobr 
mor fach, mae yn debyg mai i rai ieuainc y bwriadid hi, i'w hanog 
i arfer eu dawn, am hyny bydded y wobr i Ifor; ac os yw ieuanc, 
fe eill ddjfod yn ysgnfenydd campus trwy ymdrechu. 

ATHRONIAETH DEDWYDDWCH — CYFIEITHIAD. 

Nid gwaith hawdd ydyw gwneuthur geiriadur da, oblegid rhaid 
gwybod, nid yn unig ystyr wreiddiol geiriau, ond yr ystyr yn yr 
hon yr arferir hwynt. Felly hefyd, nid peth rhy hawdd ydyw 
gwneuthur cytìeithiad da heb fod yn gyfarwydd iawn yn y ddwy 
iaith o ystyr wreiddiol y geiriau, a'r arferiad wneir o honynt yn 



yGoogle 



192 

y naiU iaith a*r JlalL Y cyfieithiad gwaelaf o draethawd yàyw 
cytieithiad lljthyrenol, aV cyfieithiad goreu ydyw yr un a roddo 
feddwl, dull, ysbryd, teimlad, ac amcan yr awdwr, mewn modd 
eglur a tharawiadol, fel y byddo y cyfieithiad yn trosglwyddo yr 
un fath syniadau iV meddwl, ac yn cynhyrfu yr un fath deim- 
laáau a dyddordeb wrth ei ddarllen ag a wna yn yr iaith y cyfan- 
soddwyd ef. Daeth pedair ysgrif i law ar y testun hwn ; ac wrth 
farnu yn ol y reol uchod, Philomath ydyw y goreu. T mae hwn 
^'n gyfieithìad da, er nad yw drwyddo mor rymus a tharawiadol 
â'r hwn a ddaeth o dan law y Parch. D. Thomas ei hun. Y mae 
dau o'r lleill yn cynyg yn bur dda, yn neillduol Afargaret, Geill 
pob un o honynt ddyfod yn gy fieithwyr rhagorol trwy ymdrecho, 
a bod ychydig yn fwy gofalus. 
Caerfyrddin, Gorph. 27, 1856. Hüoh Jon£S. 

ON THE PROORE88 OF THB ART8 AND SGIBNCE8. 

On this subject there are five competitors, who appear respec- 
tÌTely under the names of A Lad in his Teens, Cymro leuangc, 
Gwyneddon^ Llanellian, and Qui cupiet metuet guogue ; four of these 
have written in a popular style, evincing great ìndustry in the 
collection of materials, aud possessing a high degrce of merit. 
The fifth, who signs himself Qui cupiet, §*c., haa written more 
philosophically than the others, and his essay possesses merit 
peculiar to itself, but as it embraces fewer topics than some of 
them, the scholastic author must iiot feel disappointed at the 
award. Of the other four essays, each contains portions superior 
to the rest; this remark applies particularly to the composition of 
LUmeìlian, 

Looking, however, at each essay as a whole, that of Gwyneddon 
decidedly deserves the palm. It is in some branches defectiye» 
but it is, nevertheless, the most comprehensive of the five, being 
written in a iively and lucid style, and keeping as closely as 
pcssible to the results of the presetU century in the History of the 
Arts and Sciences. D. James, Maraden. 

DIWYLLIAD T MBDDWL DYNOL. 

Nine Papers. I have read most of these papers ẃith consid- 
erable pleasure; several of them are evidently the productions of 



yGoogle 



193 

working men, and contain many indications of sound thought and 
practical wisddm; soraí'of thcm, Iiowever, are ver}' imperfi^t botb 
88 rcgards spellinü and arrHngement, the most wild and crud« 
notions being beaped together witbout any relatìon to time or 
place. 

It is not very difficult to fix upon the best amongst these papers. 
That which b. ars the name of Llywarch leuanc must win the 
prìze. This author possesses good mental abilities, and it 
acquainted with some of the best worlcs on the Fhilosophy of the 
Mind. Ile writes with mueh freedom, but is not always fortunate 
in ihe choice of his words nor in the formation of his äentences. 
The latter part of his paper has been too hastily written, and 
consequent]y some serious errors in orthography occur. It is 
qnite evident, howeyer, that ipadvertence, and ìiot ignorance, ia Ìhe 
cause of them. 

The next in merit is that written by Descartes^ who is yigorons 
in thought and clear in expression, and had there been a seccnd 
Prize 1 should have awarded it to him. 

D. Llotd. 



9TLED8WTDD T BOBL WEITHOAB I TMB8TTN AT WTBOSABTm. 

There are ten compositions upon the above subject, eight of 
which are very creditable to their authors, and prove them well 
qualifíed to handle the matter. An earnest and enlightened 
spirit pcrvades the&e essays, and their whole tone is such as to 
warrant the conclusion that the writers of them are deeply 
sensible of the importance of education to the working chissea. 
Here again, I feel much difficulty in adjudicating the prizo, owing 
to the merits of the compositions being so nearly equal. Those 
bearing the fíctitious names of Astudiwrj loto, Amen^ Columhuê, 
Jethro, ün oV Ci/mry, Hunan-ddysgoU are compositions of great 
merit, and each of them is worthy of the Prize. 

I fecl, bowever, compelled to pronounce, after mature con< 
sideration, that written by Gwyddon Ganebon as the most worthy 
of the prize. 

D. Llotd. 
b2 



yGoogle 



194 



MÀMEmtcití i>nm>Kim>D ▲ owtbodaeth i*ft bobl wxrrHGAit. 

Nine Treatises— fiTe in Welsh and four in English, the Englîsh 
fYÌdenily composed by uneducated men. Marlcs of sound com- 
mon sense are found in tbem, and the thoughts generally are weU 
ooneeÌYed» but very imperfecUy expresscd,— too inferior, upon the 
whole, to deserye a prise. 

FÌTC Welsh.— These Essays, being stricüy confíned to th« 
worlüng classes, are, upon the whole, creditable to them. Tb« 
best is that of Wÿf yn weithiwr fy hun. 

His method of treatíng the subject is better, and his reasoning 
Biore logical; some of his obserrations are yeiy good. 

D. liLOTD. 
HANES PLWTF LLAKDILO-TALTBOKT, MOROANWO. 

AIÌ these compositions are of an inf erior character, and appear 
to haye been written by parties who have had no adyantages, às 
regards education, beyond what they may have acquired by théif 
own indnstry. They are all more or less deficient ìn orthography, 
and Yiolations of the simplest rules oí grammar occur in ahnost 
every sentence. They, howcTer, display considerable mental 
power, which goes far to prove th*at these defects result írom want 
of education, rather than from want of talent or abilities in the 
anthors. 

The composition of Hanesydd, all things considered, is undoubt- 
edly the best, but I do not consider it good euough to entitle him 
to the prize of £3 3«. and also to the **Tlws" of £1 Is. My 
adyice is to give him the ** Tlws" value One Guinea, and reserre 
the príze for future eompetition. 

D. Llotd. 



BEnunADABTH T TRABTHODAU AB HBBTMEa. 

Drwg genym hysbysu, i ni yn ddygWyddîadol, yn nghanol ei» 
gofalon mawrion ar ddydd yr Eisteddfod, goUi sylwadau Dr. Lloyd 
ar y Traethodau ar Besymeg. DanfonâBom ato i ofyn ä ailasai 
roddi copi arall o*i sylwadau, ond ei ateb oedd, nad oedd gonddo 
ddim o*r nodiadau ar gaeL Tn ol yr hyn a glywsom o'r feirn- 



yGoogle 



iadaeth o enaa Dr. Uoyd ar ddydd ^nr Eisteddfod, yr oedd yr 
hoU draethodau tuhwnt Vw ddysgwj'lìad o lawer, a rhai o honynt 
mor dda, fel na fyddai cjrwiljdd ganddo eu gweled jn gyhoedd- 
•dig yn mhrif gyhoeddiadau Llocgr. Dosbarthai hwynt i dri 
doebarth: — yn 7 cyntaf yr oedd Idwal a Gwyneddon; yn yr sQ 
lestyn, Efrydydd, a Baldwyn; jm y trydydd Adolphos a Pelot; 
âo 3ni y pedwerydd rhesai Fhilemon, yr hwn oedd yr nnig 
draethawd gwael yn y gystadleuaeth. Bamai mai Idwal oedâ y 
boddugoL Gan obeithio yr esgusodir ni gan y cystadlenwyr, 

Y gorphwys yr eiddynt yn gywir, 

D.*BowBN," 'î iW«V««wi». 

HISTOBT OF LLAKEJLLT. 

llie two prize essays on the History of Llaneny submitted t^ 
ns, thè undersigned, for adjudìcation, the one in Englìsh and the 
other in Welsh, bearìng respectiyely the assumed names of Tcuntus 
and Srodor, we haye carefully pemsed ; and we haye much 
pleasure in saying that they are both respectable productions, and 
display considerable industry and research. But without expa^ 
tiating on their merits or descanting on their defects, we ar« 
constraìned to recommend that the proposed prize of five pounda 
be eqaally dirided between the said writers, Taciius and Brodún 

J. JoNBS, Vicar of Pembrey. 

D« Ë. W1LLIAM8, Incumhênt 0/ St Pauts, Uanetty, 



yGoogle 



196 

DANGOSEG. 



Tadales. 

AwdÌ ar y Sabbath • 

Hanes l.lanelli 31 

Piyddest ar Elias ar ben Carmel 61 

Traethawd ar yr angenrheidrwydd o ddiwyllio y meddwl 

. dynol 74 

Prydd*»st ar farwolaeth liichard Janìun Nevill, Ysw,, Llan- 

gennech Park 87 

Monody on the death of Richard Janion Nevill, Esg., Llan- 

gennrch Park 92 

Chwech Englyn i*r Lleuad 96 

Y Teulu dedwydd .- 97 

Hanes y Felinfoel 100 

Pryddest ar .farwolaeth y diweddar Barch. James Spencer, 

Capel Sion, Llanelli 118 

Cân ar ymadawiad William Chambers, Ysw., a*i deulu, o 

Lanelli 127 

Arall ar yr un testun 130 

Cwympiad y dall 133 

Pryddest ar farwolaeth y diweddar Barch. J. Bowen, Llanelli 136 

Hanes Pontyberem 141 

Cân o Glod i Meistri Phillips, Smith, a*u Cwmpeini, Gwaith 

Alcan Dafen, Llanelli 151 

Deuddeg Englyn i Ift^riaeth 153 

Dyfodiad y ReilfFyrdd i Gymru 155 

Cân o Glüd i Gwmpeini Gio Llangennech 159 

Penillion i Afon Morlais 161 

Canmoliaeth i Mr. Watney, Pontyberem 163 

Cân o Glod i Lo Pontyberem 165 

Codiadyr Haul ar y Burry 166 

Cân Genedlaethol Ffrainc 169 

Claddedigaeth Syr John Moore 170 

Y Feirniadaeth 172 



THOMAS, ARGRAFFYDD, LLAMELLI. 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



